
This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 
to make the world's books discoverable online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 
to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 
are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the 
publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying. 

We also ask that you: 

+ Make non-commercial use ofthefiles We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfrom automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web 



at |http : //books . qooqle . com/ 



WIDENER 

■,niiirr 



HN UTIS % 



viSTj^AiS jUx 



ÍVf 



LJÓÐMÆU. 





^ ..# 




WtZé^ 








'•., .-v/ ty ■' ; ^ "'^r- ' '/. 



c\ 




KRISTJAN JÓNSSON. 



LJOÐMÆLI 



BPTIR' 



KRISTJAN JONSSON 



UTQBPANDI: 

BJÖRN B. JÓNSSON 

MINNeOTA, MINN. 



S. Th. Westdal 

Washington, D. C. 

1907 



•, ,.v ..■o']f7. ^"^'^'^'-^Í 



• 



HARVARD COLLEGE LIBRARY 

IN MEMORY OF 
WIUIAM HENRY SCHDFIELD (J 

APRIL 6, 1931 



FORMÁLI. 

Kvæði Krístjáns Jönssonar hafa tvisvar sinnum veriO 
gefin út t Reykjavík, en báOar útgáfurnar eru fyrír 
æOi Idngu gengnar út. All-mikil eftirspum er nú eftir 
kvæOunum, og tiefi eg fyrír þá sök ráOist f aO gefa 
þau út. Þykist eg til þess tiafa fullan rétt, og þarf 
eigi frekar frá því að skýra. 

Mjög mörg kvæOi, sem veríO hafa t hinum eldrí út- 
gáfum, eru ekki í þessarí útgáfu, og birtast hér aO eins 
valin IjóO. Óþarft þykir mér aO halda á lofti sumu þvi, 
er áOur var prentaO, og mundi höfundurínn sjálfur aO 
tíkindum aldrei hafa látiO prenta þaO. Mörgum tæki- 
færis kvæOum, erfiljóOum og minnum hefi eg og gengiO 
fram hjá, því þótt sum þeirra séu all-vel gerO, þá eru 
þau svo bundin viO sérstök tækifæri og vissa menn, aO 
þau hafa ekkert alment gildi. AO eins tvö kvæOi, sem 
ekki voru f hmum eldri útgáfum, birtast f þessari bök. 
ÞaO eru kvæOÍn "KveldljóO" og « HerOabreiO." HiO 
fyrmefnda kvæOi heíi eg fengiO frá séra Jönl Bjarna- 
syni t Winnipeg, en hiO síOara frá hr. Jösef DavfOssyni 
aO Baldur, Manitoba. 

Eg vona aO eg ekki hafi unniO fslenzkum bókmentum 
óþarft verk meO útgáfu IjóOmæla þessara. 

IJtg. 



(3) 



EFNIS-YFIRLIT. 



Formáli 3 

L—FRUMSAMIN LJÓÐ. 

SkáldiO 9 

Vonin 14 

Heimkoma 17 

Dettifoss 18 

HcrOabreið 20 

Ekki er alt sem s^nist 22 

Grafara-söngur 24 

Þorraþrællinn 28 

TáriO 30 

Gröfin 30 

LífsleiOi 31 

Nótt 32 

ViO sjó 33 

Sólsetur _- 34 

Órar 35 

Brim 36 

Eg 39 

AndvarpiO 39 

Alt breytist 41 

VeiOimaOurínn 44 

Hprfin fegurO 48 

Minni íslands 50 

Bjarni Jónsson, rektor 55 

(5) 



6 

Björn Jónsson á SkarOsá 56 

Þorkell Máni 58 

DauOi ÞormóQar Kolbr únarskálds 60 

SkarphéOinn 63 

Gunnlaugur Ormstunga 64 

Gunnlaugurog Helga 68 

Brynhildar-ljóO 69 

Mongólamir 78 

137. sálmur DaviOs 80 

EyOing Jeríkó-borgar 81 

AstarblómiO 83 

Óyndi 87 

EinstæOingurínn 88 

Vögguvísur 90 

Haust 91 

Myrkur 91 

KveldljóO 92 

Sumarkveld 93 

A vetrardaginn fyrsta 94 

A siOasta vetrardag 95 

Haustvísa 95 

Vorvísa 95 

A köldum vordegi 97 

Andvaka 98 

Andláts-bæn 98 

Lindin 99 

Svanurínn lOl 

KveOja 102 

Einmana 103 

Minning 103 

Bálför gamals unnustu-bréfs 104 

Astavísur 105 

Mansöngur 106 

Tvö viO undum túni á 107 

Manvisur 107 

SkilnaOar-kveOja á eftir leikjum 108 



7 

Astarharmur 109 

Heimkoman llO 

Skólapilta-söngur lli 

FerOavísa iti 

Hcfndin 112 

Heilabrot 112 

Sjálfslýsing 112 

A Kaldadal 113 

Lausavísur: 

GuO veit manns aO græOa mein ll3 

Gcng cg dapur gcgn um kífs ll3 

Náttúran cr ávalt cins 114 

Gcgn um heimsins harmasafn 114 

Aldrci græt eg gengna stund 114 

ViO skulum ckki víla hót 114 

Senn í hörOum banablæ 114 

Um fölvar kinnar falla tár llS 

Sorgar-skýja svífur fjöld llS 

Alt þó sýnist blítt og bjart ll5 

Vaka lífsins verOi þér ll5 

Hjartans blæOir opin und ll6 

Eilífa tíO og alvítt rúm 116 

í heim eg nakinn hér kom fyrst 16 

Eftirmæli: 

Hclgi byskup Thordersen 117 

Jón prcstur Þorstcinsson 118 

Ingibjörg Halldórsdóttir 120 

Eftir barn 122 

ViO lát vinar míns 123 

n.— ÞÝÐINGAR. 

Ei skaltu ganga' aO glcOi-boOi (cftir n. Moon)., 125 

Hcfndin (cftir Rumherg) 126 

Tckla (eftir Schmer) 127 

Sæla FriOþjófs (eftir Teinh) 130 

SorgargyOjan (eftir mutm) 137 



8 

Hinn deyjandi hermaOur ( ef tir Runshirg) 139 

Bemskuminning (eftir Rumbirg) 143 

My soul is dark (eftir Byrou) 146 

BanameiniO (eftir HHní) 147 

HiO deyjandi bam (eftir Andirsiu) 147 

Til íslands (eftir Im$) 148 

AstargnoOin (eftir Moort) 149 

Amalíu-söngur (cftir SchilUr) l5l 

Mansöngur (eftir SebilUr) 152 

k þinum vörum eru töfrar l53 

SkáldiO í útlegOinni (eftir HHne) 153 

Kristján Jónsson (ritgerO eftir B. B. J.) l55 



L— FRUMSAMIN UÓÐ. 



SKÁLDIÐ. 

HeíU sé þér, andi 
himinbomi, 
ofan stiginn 
frá æðra heimi, 
aldrei þér f örlast 
um aldurdaga, 
æíi þin tjörvöll 
cr eilíft vor. 

Hvaðan ertu stiginn 
f hjarta dauðlegt, 
ástbUði andi 
og óþrotlegi? 
Hvemig er þér leyft 
Ijóð að knýja 
máttarvana 
manns af tungu? 

Þú á ahnættis 
öflsum væn^jum 
(9) 



10 

háum svífur ofar 
himinsðlum; 
þú attieims-geim 
ómælanda 
yfir stígur 
á augna-bliki. 

Þú af blástjömu 

björtum geislum 

himinljómandi 

höU þér reisir; 

skníði þinn er morguns 

munar-roöi 

í ósors:ar-blæju 

ofinn bláa. 

Alt, sem er fagurt, 
það er eis:a þin: 
munarleiftrandi 
meyjar-auga, 
söngur náttgala, 
svana rómur 
og fullstrensjaðrar 
gígju eymur. 

Allur alheimur 

er eis:a þín, 

þú takmarkast ei 

af tíð né rúmi, 

liður þú að drottins 

dýrðar-stóli 



11 

og helgar svelgur 
himinveigar. 

Liður þii að Niílheims 

nætur-sOlum 

og eld eilif an 

ðslar djarfur; 

þaðan aftur 

að uppheims-sðlum 

ótt þú stígur 

í einu feti. 

Eilífur ertu 
og f Edens-garSi 
lékst f Iaufskus:s:a 
lífsins eikar; 
svafst þú á Evu 
svana-brjóstum, 
er Adam fyrst 
hana augum leiddL 

Bygðir þií tuma 

Babýlónar; 

með Lýkúrg og Sólon 

lös: þú settir; 

með Leónidasi 

í Lauga-skarði 

ættjarðar-ástar 

þó yptir hjörfi. 

Þú fórst að Indus 
undurstraumi 



12 

í austurveg 

með Alexandri; 

þú með RómbygsJum 

réðst í víking 

og sveiflaðir bitrum 

með Caesar hjörfi. 

Hélzt þii að hrundum 
helgirdstum 
með kross-leiðanfurs 
kappa-þjóðum; 
riddurum fomum 
þú fylgi veittir 
og Ijónhjörtuðum 
lofðung Engla. 

Með Kólumbi fóntu 
yfir kólgu vesturs; 
endur þú bjóst 
f Óðins sölum; 
þii teygaðir mjöð 
af Mimis brunni 
og tárfagurrar Freyju 
titraðir f faðmi. 

Alt, sem áður 
þú eiga knáttir, 
enn þú átt 
og því aldrei týnir; 
tímans hverfandi 
hjól æ stendur 



13 

hreyfingarlaust 
i hendi þinni. 

Víðförli andi, 
óstöðvanlegi, 
hvar er þá aðal- 
aðsetur þitt? 
Er það í helgum 
himinsölum, 
þars eilíf drotnar 
unaösæla? 

Nei, þú býr 

þar, sem böl og harmur 
og sárar saknaðar, 
sorgir búa; 
skjálfandi hjarta 
það er heimili þitt; 
andar-tök þess 
eru angurstunur. 

Gegn um grátský 
og gremju-tár 
liggur leið þin 
að Ijósi himins; 
gtgn um hrygðarkvein 
og harma-stunur 
heyrir þú ástblíða 
engilróma. 

Alt þú átt 
og ekki neitt; 



14 

fæðis án og f ata 
fer þú um heiminn; 
treystir þú drotni, 
treystir þú þér sjálfum; 
örvæntir þú 
os: ert áhyggjulaus. 

Einn ert þii af englum 
uppheims-sala 
hniginn af háum 
himinstöðvum. 
EngiU útlasgi, 
útlegöar-staö 
í dauðlegu hjarta 
þér drottinn bjó. 

Sveimar þú þaðan 
til sælli heima 
og um veraldir 
viða reikar. 
En sektar-ár þín 
eru senn á enda; 
heim til himins 
muntu hverfa bráðum. 



VONIN. 



//vað er líf og ívað er heimur? 
Klæddur þoku drauma-geimur, 



IS 

þar sem ótal lciftur Ijóma, 
er lifna, deyja' og blika' um skeið. 
Hvaö er frægö og hreysti manna? 
Hvaö er sniUi spekinganna? 
Þaö er af vindi vakin alda, 
er verður til og deyr um leið. 

Alt, sem lifir, lifa gimir; 

lífið heli móti spymir. 

Þegar lífsins löngun hverfur, 

lífið er eðli sínu f jær. 

Hetjan, sem viU heldur deyja, 

en harðstjórans und vald sig beyjja, 

lífi sínu' ei lifað getur 

lengur, en meðan sigrað fær. 

Þungskilið er lögmál h'fsins; 
um leiðir huldar gleði' og kífsins 
flytjum vér, sem fyrir straumi 
fljóti gnoð um sollið gráð. 
Sama alda alt fram hrekur; 
ýmsar stefnur lífið tekur; 
sérhvað eðli sínu hlýðir 
sínum föstu lögum háð. 

Ó, hve mjög um æfi-brautir 
ýmsar lífið særa þrautir, 
og í brjóstum ekka þmngnum 
óteljandi hjörtu slá. 
Ótal hníga angurs-tárin, 
ótal svíða hjarta-sárin. 



16 

Ó, hvað þá svo aumum manni 
íst til lifsins vekja má? 

Það er vonin blíða' og bjarta 
bczt er friðar órótt hjarta, 
himinsæla' í harma-geimi, 
helgast lifsins andar-tak, 
heimsins Ijúfust leiöar-stjama, 
Ijós á vegum foldar-bama, 
böli mæddan hressir huga 
og harmi snýr i gleði-kvak. 

Þú af drauma-himni háum 
hjiipuð Ijóma fa^urgljáum 
o'n á lífsins ægi fellir 
undurbjartan geisla-staf; 
að þínum Ijóma ávalt allar 
ðldur lífs, sem rísa' og falla, 
sækja fram í sjálfan dauða 
seiddar þínu brosi af . 

Áfram geysar alda-straumur; 
alt er lifið myrkur draumur 
sælublöndnum sollinn hörmum, 
sjónhverfing og leiðsla hál. 
Alt, sem hefir upphaf, þrýtur; 
alt, sem lifir, deyja hlýtur; 
vonin lífs er vemdar-engill, 
von, sem þó er að eins táL 



17 

HHMKOMA. 

Stígur myrkur á gnind, hníg^ur miös-vetrar sól, 
grimmleg myrkrún á fönnunum hlær, 
og í dynjandi hrfö kveður draugaleg Ijóð 
rómi dimmum hinn iskaldi blær. 

Yfir eyöilegt hjam, þar sem engin vex rós, 
gengur einmana halur um kvöld; 
langt er heimkynni aö, þvi aö leiöin er löng, 
dynur hriöin svo bitur og köld. 

Ekkert visar á leiö, engin varöa er nær, 
alt er voðalegt feröliínum svein, 
myrkri fyrir og hríð eigi faðms-breidd hann sér 
og hjá frostinu vægð er ei nein. 

En hann glottir við tönn og um gaddfrosið láð 
augum gætnum hann lítur með ró, 
bfeytir stefnunni lítt, hefir storminn á hlið 
veður sterklega helkaldan snjó. 

Heima lágum í bæ sitja Ijóstýru við 
faðir Ijiífur og móðirin blíð, 
vænta sonarins heim; en um svellfreðið þak 
dynur salar hin grimmúðga hríð. 

Móðir hnipin við rokk situr hugdöpur mjög, 
augum hvarflar að glugganum þrátt, 
segir: "Veðrið er hart, svo að varla má ncinn 
rata veginn um koldimma nátt." 



18 

Svarar faöirinn stilt: "Þaö er fjuksamt og kalt, 
en þó fært þeim, sem karlmenni er; 
þegar ungur eg var, hef eg annað eins reynt, 
þá í óveðrum skemti eg mér." 

Ungur svanni þeim hjá fagur situr og hreinn, 
þungt og sorglega varpar hiin önd, 
veit að nií cr hann einn úti' í nákaldri hrfð— 
stýrir nálinni skjálfandi hönd. 

Fast er stígið á grund, hurð er sterklega knúð, 
komin stríðinu hetjan er frá, 
hefir sigraða þraut; kætast sorgþjökuð brjóst, 
Ijómar sólfögur gleðin á brá. 

Gleðjast ellimóð hjón, faðma ástríkan son, 
vermir unnustan frostkalda mund. 
Aldrei siklingur neinn hefir sinni í höU 
lifað sælli né fegurri stund. 



DETTIFOSS. 

Þar sem aldrei á grjóti gráu 
gullin mót sólu hlæja blóm 
og ginnhvítar öldur gljúfrin háu 
grimmefldum nísta heljar-klóm, 
kveður þú, foss, minn fomi vinur, 
með fimbulrómi sí og æ; 
undir þér bergið sterka stynur * 
sem strá í nætur-kulda-blæ. 



19 

Kveður þú Ijóð um hali horfna 
og hetju-líf á fyrri öld; 
talar þú margt um frelsið foma 
og frægðarinnar dapra kvöld. 
Ljósgeislar á þér leika skærir 
Kðnir frá sól í gegn um ský; 
regnboga-litir titra tærir 
tröUauknum bárum þínum í. 

Ægilegur og undrafríður 
ertú, hið mikla fossa-val; 
aflramur jafnt þú áfram liður 
í eyðilegum hamra-sal. 
Tímamir breytast; bölið sára 
það brjóstið slær, er fyrr var glatt; 
en alt af söm þín ógnar-bára 
ofan um veltist gljúfrið bratt. 

Stormamir hvína, stráin sölna, 
stórvaxin alda rís á sæ, 
á rjóðum kinnum rósir fölna 
í regin-köldum harma-blæ, 
brennandi tár um bleikan vanga 
boga, því hjartað vantar ró— 
en alt af jafnt um æíi langa 
aldan í þínu djúpi hló. 

Blunda vil eg í bámm þínum 
þá bleikur loksins hníg eg nár, 
þar sem að enginn yfír mínu 
önduðu líki fellir tár; 



20 

og þegar sveit mcð sorgar-hljóöi 
syngur döpur of ann'ra ná, 
í jörmun-efldum íturmóöi 
yfir mér skaltu hlæja þá. 



HERÐABREIÐ. 

Þar sem að áður dauOi dimmur 
dynjandi svam um logagráO, 
og jökulkuldi jörmungrimmur 
jámsterkum greipum kreistir láO, 
þú stendur, hetjan herOabreíOa, 
háværum langt frá sölum glaums; 
um brjóst þitt hamarbrynjaO freyOa 
beljandi öldur tíOar straums. 

Þar heflr þú um ár og aldur 
ógnsterkum fótum spamaO frón. 
Þér f ær ei grandað gustur kaldur 
né grimmlegt él þér unnið tjón. 
Þér fmst um lítt þó falinn myrkva 
farbauta hamist niður stór, 
og hrasðist ei þó hjáhninn styrkva 
með hamrí þungum Ijósti Þór. 

Ár hafa komið, aldir liðið 
eilifðar fram í viðan geim, 
og Ufs þú yfir sjónarsviðið 
séð hefir æ á tima þeim. 



21 

Þií sást þá fomu frægðardaga, 
er frelsis-rööull skein þig á, 
og dýran hetju-dreyra laga 
um dali blómga sástu þá. 

Þií hefir litið hrausta drengi 
með hjálm og brugðin flein í mund. 
Þú sást hið foma fjalla-vengi 
um frægðardagsins morgunstund. 
Þú hefir litið dimma daga 
og dauðans ógn og þungan harm, 
því þií ert eldri sjálf en Saga— 
og Saga' er fóstruð við þinn barm. 

Hverfandi alt á hveli líður 
um heimsins angurþmngna slóð, 
breytinga geisar stormur stríður 
og stundin hverfur myrk og góö; 
hlátur og bitur harmalæti 
þií heyrir lífs í fjarmm glaum; 
þú huggar rótt í hrygð og kæti 
sem hetja liðin séð í draum. 

Og oft um daga bemsku bjarta 
bera við himin þig eg sá, 
og unun vakti ungu hjarta 
sú undursjón svo gild og há. 
Þegar eg sá í þoku dróma 
að þín var huUn tignar-mynd, 
þá hugði eg til dimmra dóma 
dísir í þinum gengi tind. 



22 

Og nær þitt enni hreina' og heiða 
hjúpaði morgunroða ský 
og hamrakonan herðabreiða 
sig huldi geislatjöldum i, 
þegar að sólar blíður bjarmi 
blikaði skært á hvítum snjá, 
þá var sem ofar heimsins harmi 
himneska dýrð eg þættist sjá. 

Þií stendur enn á stöðvum fjalla 
þar stríður andar kulda-blær, 
þín hamra-brynja hallast varla 
og hjálmur þinn ei ryðgað fær. 
Þó straumur tímans streymi kaldur, 
er staðist eigi getur neinn, 
þú stendur kyr um ár og aldur 
alda liðinna bautasteinn. 



EKKI ER ALT SEM SÝNIST. 

Krýndur situr öðlingur konungs-stóli á, 
knéfallandi þegna lítur hann sér hjá; 
vilji hans er almáttugur, orð hans laga-boð; 
aldrei beygir sorgin slíkt hamingju-goð. 

Enginn skilur hjartað! Nær hauður byrgði hiím, 
hátta sá eg gylfa í konunglegt rúm; 
með hrygðar-svip hann mændi auða sali á, 
af augum hnigu társtraumar. Hver skildi þá? 



23 

í aurasafni miklu eg auðkýíing sá, 
á æfi-leið hans hamingjan gulli nam strá- 
sorgin þeim gullmiír ei unnið fær á, 
er umhvervis sig hleður mæringur sá. 

Enginn skilur hjartað, því auðugan hal 

áðan sá eg reika í guUskrýddum sal; 

féUu tár af augum á fépyngjur títt; 

fölvan svip og harmþrúnginn hver getur þýtt? 

í björtum assku-blóma blíða mey eg leit, 
brosti rós á vöngum, en sálin var svo heit, 
yngismanna vonandi augu störðu' á snót; 
aldrei nagar sorgin svo blómlega rót. 

Enginn skilur hjartað, því unga sá eg mey 
um engið græna reika í hægum sumar-þey 
gleðisnauða, einmana, grátna með brá; 
geislar stóðu' af tárunum. Hver skildi þá? 

Blíða' og unga móður í bama-hóp eg sá 
blíða, ást og von skinu augunum frá; 
móður-hjartans ástar-magn engin bugar neyð, 
aldrei verður nomin svo fögm blómi reið. 

Enginn skilur hjartað, því yngsta soninn sinn 
hún áðan lagði' í vöggu með rósfagra kinn; 
hún andvarpaði sáran og Alvald hjálpar bað, 
af augum sá eg tár hníga. Hver skildi það? 

Glaöur situr unglingur góðvinum hjá, 
glóir vín á skálum, en yndi á brá; 



24 



aldrei sigrar harmurinn vináttu og vín, 
vonarsól og gleði þar ómyrkvuð skín. 

Enginn skilur hjartað, því höfðinu hann 
halla döpru áðan að legu-bekknum vann, 
og svipinn hans hinn bjarta sorgar huldi ský, 
scm sólu byrgði hreggflóki. Hver skildi' í því? 



AUs staðar er harmur og alls staðar er böl, 
alls staðar er söknuður, tára-föU og kvöl; 
skilið eigi hjartað vor skammsýni fær, 
né skygnst inn í það hulda, sem nokkuð er f jaa, 

Veröldin er leikvöUur heimsku og harms, 
er hrygðar-stunur bergmálar syrgjandi barms. 
LifOi alt er hlóirás og logandi und, 
sem lcehnast ehki fyrr en á alduriila'Stund. 



GRAFARA-SÖNGUR. 

Gröfum og gröfum; 
glamra rekur 
á brotnum kistum 
og bleikum kögglum, 
gægjast hálffúnar 
höfuðskeljar 
moldar fram 
úr myrku djúpi. 



25 

Hér er hið rétta 
ríki jafnaöar; 
sofa hér jafnvært 
í svartnætti grafar 
konungurinn 
við kotungs síðu, 
ðlmusumaður 
og auðkýfingur. 

Hér er hinn snotri 
snyrtimaður 
ítrum mitt 
í æsku-blóma 
öldungs örvasa 
og ellihnigins 
við hlið laginn — 
þeir hvílast jafnt 

Hér sofa féndur, 
er í heiftar-móði 
bárust fyrr á 
bana-spjótum; 
frosin er nú heift 
úr fúnu brjósti; 
blunda þeir vært 
sem bræður væru. 

Hér er konungur 
í kistu laginn, 
purpura-skikkju 
skrýddur dýrri; 



26 

hún cr nií fiíin, 
og höfuöskel sú, 
er kórónu bar, 
ei kennist frá hinum. 

Nií er drambsvipur 
af drottins enni 
runninn burt 
og reiði-skuggar; 
jafnveikt er það 
fyrir jámkarli mínum 
sem hins þróttminsta 
af þegnum hans. 

Er-a stillis hönd 
styrkvari nú, 
þótt veifði guUnum 
veldis-sprota, 
en vesalings, 
er veikri mundu 
göngu-staf 
greipa náði. 

Glittir hér í hvíta— 
í grafar-húmi— 
höfuðskel 
hýrrar meyjar, 
þeirrar, er áður 
um aldurdaga 
fljóða allra 
fegurst þótti. 



27 

Þar sem hrafnsvartir 
hrundu lokkar 
um munarrjóöan 
meyjar-vanga 
sjást nií bein ein 
bleik og skinin, 
yndi fjær 
og ástar-þokka. 

Þar sem bláfögur 
brostu augu, 
er kveyktu ást 
í ungum brjóstum, 
eru nií holar 
augna-tóftir 
og dimmgrimt 
dauða-myrkur. 

Dauðlegur maður, 
þú ert dust jarðar, 
lítið því yfir þér 
láta skaltu; 
vit, að brátt munu 
bein þín hringla 
köld og stirð 
á kistu-f jölum. 

Gröfum og íjöfum, 
götu ryöjum 
helstirðum Ukum 
að hinsta beði. 



\ 



28 

Gröfum og gröfum, 
glamrar í beinum — 
hingaö og hingað, 
en hvergi lengra! 



ÞORRAÞRÆLLINN. 

Nú er frost á Fróni, 
frýs í asöum blóð; 
kveöur kuldaljóO 
Kári' í jötunmóð; 
yfir laxa-lóni 
liggur klaka-þil; 
hlær við hríðar-byl 
hamra-gil. 
Marar-bára blá 
brotnar þung og há 
unnar-steinum á 
ygld og grett á brá; 
yfir afla-tjóni 
æðrast skipstjórinn; 
harmar hlutinn sinn 
hásetinn. 

Horfir á heyja-foröann 
hryggur búandinn: 
"Minkar stabbinn minn, 
magnast harðindin. 
Nií er hann enn á norðan, 



29 

nasöir kulda-él 
yfir móa' og mel 
myrkt sem hel." 
Bóndans býli á 
björtum þeytir snjá; 
hjúin döpur hjá 
honum sitja þá. 
Hvítleit hringa-skorðan 
huggar manninn trautt; 
brátt er búrið autt, 
búið snautt. 

ÞöguU Þorri heyrir 
þetta harma-kvein, 
cn gefur grið ei nein, 
glíkur höröum stein, 
engri skepnn eirir, 
alla fjær og nær 
kulda-klónum slær 
og kalt við hlær: 
" Bóndi minn, þitt bií 
betur stunda þií; 
hugar-hrelling sií, 
er hart þér þjakar nií, 
þá mun hverfa', en fleiri 
höpp þér falla' í skaut; 
senn er sigruð þraut, 
cg svíf á braut." 



30 
TÁRIÐ. 

Þú sæla heimsins svala-lind, 
ó, silfurskæra tár, 
er allri svalar ýta-kind 
og ótal læknar sár, 

Æ, hverf þú ei af auga mér, 
þú ástarblíða tár, 
cr sorgir heims f burtu ber, 
þótt blæöi hjartans sár. 

Mér himneskt Ijós í hjarta skin 
f hvert sinn, er eg græt, 
þvf drottinn telur tárin mín — 
eg trúi', os huggast læt 



GRÖFIN. 



Hvar er í heimi hæli trygt 
og hvíld og masðu-fró? 

Hvar bærist aldrei hjarta hrygt? 
Hvar heilög drotnar ró? 

ÞaO er hin djúpa dauOra grðf, 
— þar dvfnar sorg og strfð — 

er soUin lífs fyrir handan höf 
er höfn svo trygg og blfð. 



31 

Þú kælir heita hjartans glóð 
og heiftar slökkur bál, 

þií þaggar niöur ástar-óð 
og ekkert þekkir tál. 

Þií læknar hjartans svöðusár 
og svæfir augu þreytt, 

þú þerrir burtu trega-tár 
og trygga hvíld fær veitt 

Þú griöa-staöur mseðu-manns, 
ó, myrka, þögla gröf, 

þú ert hið eina hæli hans 
og himins náðar-gjöf. 



LÍFSLEIÐI. 

Huggarinn hremn — 

í heiminum annar því finst eigi neinn- 

|: græðari sollinna sára, 

sefari tára. :|| 

LjáÖu mér lið 

líknsami dauði, að skiljist eg við 

|: hálar og hverfular brautir, 

hættur og þrautir. :|| 

Leiðist mér líf 

logandi társtraumar, bölsoUið kíf, 

|: skelfing og eilífur ótti, 

endalaus flótti. :| 



32 

Harms yfir höf 

í höfnina tryggustu flyttu mig, gröf, 

II : huggaöu nagað af harmi 

hjartað í barmi. :| 



NÓTT. 



Blæju dökkva breiðir of blundandi drótt 
hin þýðlynda, þníðhelga, þagmælska nótt. 

Alt er svo þögult og alt er svo hljótt, 
sofandi náttúran safnar nú þrótt. 

Veit eg einn, sem vakir og veröur ei rótt 
um svartdimma, sárlanga, svefnlausa nótt. 

Veit tg sár, er svella og svíða dag og nótt 
um angurkvalið hjarta, sem aldrei verður rótt. 

Hátt teygir Atlas ístinda blá, 
himin ber hann allan heröum sér á. 

Þyngri, hrelda hjarta, harmar þig þjá; 
von cr, að kveinstafir komi þér frá. 

Því helzt til heiftarþunga þú himins reiði ber, 
og helvíti brennur í harmköldu þér. 

Þií vakir, veslings hjarta, þér veröur aldrei rótt; 
þií hvflist ekki fyrr, en á kaldri heljar nótt. 



33 
VIÐ SJÓ, 

Heyri eg við svartan sand 

sjávar-öldur drynja; 
heyri' eg lírigt Hamdis grand 

höfgum rómi stynja. 

Sé eg þrungið sjávar-rót 

sækja fast að láði; 
heyri' eg Ægis haröa snót 

hlakka' i soUnu gráði. 

Eg er sjálfur, að eg skil, 

alda lífs á straumi, 
er heljar-stranda harðra til 

hrekst í æfi-draumi. 

Eg þótt berist stutta stund 
á strendur dauðans naumar, 

mig soga út í sama mund 
solhiir æfi-straumar. 

Hve nær mun á legi lífs 

lygna eina stundu? 
Nasr mun þrungin kólga Idfs 

hvflast heb viO grundu? 



34 
SÓLSETUR. 

Enn hefir álfröðuU 
endað dzggöngu; 
kveöur hann grund 
með geisla-kossi; 
mót konungi dags, 
er til hvfldar gengur, 
breiðir bláan f aðm 
brosandi Rán. 

Veiku mér í hjarta 
f válegan mar 
vonar-stjömur 
til viðar renna, 
hlæja hrollkaldar 
hrannir tíöar 
heljar-glotti 
við huga minum. 

Nii er sólsett 
í soUnu brjósti, 
grátþðgul grfma 
gnífir yfir t^rta; 
aldrei mun oftar 
ylgeisU nokkur 
á rústir þess 
roða bregða. 



35 

ÓRAR. 

Sé eg gneista-flug 
og glóðir rauðar 
tárlausum augum 
tindra fyrir; 
eru það likbáls 
loga-síur, 

eða' óráðs-draumur 
æðandi hjarta? 

Hnígur helmóða 
fyrir hugar-sjónir, 
sé eg í draumi 
daga horfna; 
líða fram svipir 
liðinna tima, 
og hasla sér vöU 
í huga minum. 

Heyri' eg raddir 
hryðja sér braut 
ægilegar 
að eyra minu; 
eru það bergmál 
í brestandi hjarta 
horfinnar æfi 
harma-kveina. 



36 

BRIM. 

Hefjast hlæsjandi 
hvítfaldaðar 
Ægis meyjar 
í fturmóði. 
Heyrast I djúpi 
dauðategar 
stunur hins mikla 
marar drottins. 

Geysast um hrannir 

gáskafullar 

lítið fley 

með f uUum seelum. 

Stendur í stafni 

stýrimaður 

oe augum ormfránum 

of ægi lítur. 

Knálega vaxinn 
og karlmannlegur, 
alvörugeflnn 
og óskelfdur 
hefir hann hönd 
á hjálmunveli 
og beinir leið 
litlum knerrl 

Leika lábrostnar 
La^sdætur 



37 

stasrilátur 
við stýris-f jööur, 
og með æOandi 
ofsa-hlátri 
á glens bregða 
við gýmis vini. 

•]Siáið," segja þær, 
"sveinar ungir, 
haddhvítar meyjar 
og mikiUátar. 
Sæmir vel 
virðum horskum 
að dansa við mjúkar 
meyjar Ægis." 

Glotta sjómenn 
og glens þeirra 
virða vettugi 
vonargóðir. 
Langar þá að landi 
lystir þá fremur 
að hallast að barmi 
bacnda-dætra. 

Rís þá reiður 
hinn reginsterki 
Ránar ver 
frá rekkju svalri. 
Kreppir hann knefa, 
svo knúar hvítna, 



38 

en skeið lítil 
skelfur á bárum. 

Vex þá ásmegin 
úrgum hrönnum. 
Hamast þær aQar 
að hesti sævar; 
en þögull 
f þungum móöi 
stef nir að ströndu 
stýrimaður. 

Sést í særoki 
svartur blettur. 
"Uf sé guði! 
land er fyrir stafni.** 
gegn um brimboða 
bölvi slungna 
landi nær 
lítiU bátur. 

Gengið er til strandar 
02 gestum f agnað 
kyssir mög móðir, 
meyja sjafna. 
Stynja ódælar 
Ægismeyjar 
afbrýðisamar 
við auða strOnd. 



39 

EG 

Áður á lífsins leiðir 
min Ijúfa starði önd, 
sem þá á hafrót horfir 
halur af auðri strönd. 

Nú er eg böls af bárum 
borinn um æíi-straum; 
ægja mér ógnir margar, 
en alt þó likast draum. 

Senn er leiöinni lokið, 
liiin og vegmóð önd; 
mér munu öldur aftur 
að óminnis varpa strönd. 



ANDVARPIÐ. 

Þú milda kvein, frá mæddum liðið barmi, 
er munarklökkum huga veitir frið, 
með blíðri þögn þú lýsir huldum harmi, 
sem heimur kaldur ekki kannast við. 

Þii heit ert basn og hjartans sannmál tunga. 
þitt huliðs-mál cr guði cinum Ijóst, 
um andvökunótt cr af sér varpar þunga 
hið angurma^da, vinarlausa brjóst. 

Er meyja fríð f björtum æskublóma 
í brjósti dylur fyrsta munar-eld, 



40 

frá svásum barmi ástarblítt þú ómar 
sem aftanblær um fagurt sumarkveld. 

Er móðir blið hjá bams síns les:stafi nýjum 
brennheit fellir tár á moldar-hjúp, 
þá líOur þú sem leiftur gráts í skýjum, 
er logar móður-hjartans ekku-djiíp. 

Og æ er vinur vinar-augum hverfur 
og vonar-stjömu byrgir dauða-sær, 
en fast að hjarta sorg og harmur sverfui^ 
þú sálarínnar hörpu-streng^i slær. 

Er veröld bregzt og hjarta, gramt við heiminn, 
sér hvíldar íinnur engan sama-stað, 
þú dularfult i dimman svífur geiminn 
og dómstól himinsala stígur að. 

Og loksins þegar lifs er þrotin gleði 

og lengur eigi daga röðuU skin, 

er syndarínn á sinum hinsta beði 

segir hryggur: **Drottinn, minstu min,"— 

á bana-stund frá brjósti þá þú líður, 

en berst að eyrum, þegar hverfur alt, 

frá frekis-heim þinn bergmáls-ómur bliður: 

"Bróðir, í dag þó með mér vera skalt!" 



41 

ALT BREYTIST. 
1. 

í litlum bæ við bláan straum, 

við bernsku-sælan unaðs-draum 

bjó sveinn hjá móður mjúkum barm, 

af mildum sveiptur hennar arm, 

og dreymdi hreina himindrauma 

og hvorki þekti sorg né böl; 

kinn hans var rjóð en hennar föl 

og særð af volki saltra strauma; 

eymdvakin tár í augum glóðu, 

en af þeim bjartir geislar stóðu, 

er leiptruðu sonar enni á 

sem álfröðull á jökulgljá; 

þeir geislar stóðu' af guðdóms-loga, 

er glóir æ í móður-hjarta 

og aldrei Ijær svo birtu bjarta 

sem þá, er tárin brennheit boga. 

Hún starði sonar enni á, 

eins og hiín vildi' í huliðsrúnum, 

skráðum í svip á drengsins bnínum, 

ókomins tima örlög sjá. 

Og það var gleði gráti blandin, 

góðvinar horfins mynd að sjá 

sonarins kæru ásján á 

og sjá, að þar bjó sami andinn. 

Lokað var föður Ijúfri sjón, 

hann lá á köldum marar-botni, 

móðirin trygglynd treysti drotni 



42 

og bar með hógvxdS harm 02 tjón. 
Sneri sér OU til arfans bjarta 
elskan hins blíða móður-hjarta, 
sem bregður ei né breytir sér 
og blóðhönd heljar sterkari' er. 
Sofanda hrundu lokkar Ijósir 
um litarfagrar vanga-rósir, 
sem vaka' á assku vonar-árum 
og vökvast móður ástar-tárum, 
sem við eldheita ástar-kossa 
enn þá skærara' o; heitara' blossa. 
Nú hægum blundi bregður sveinn 
og brosir munnur ástarhreinn; 
og augun blá, svo blið og djúp, 
sem brosi vorhimins heiður bogi, 
er sveipar himin sólar-logi 
f gulli fegri geisla-hjúp, 
áhyggjulaus og laus við synd 
þau Ijúfrar móður störðu' á mynd 
Hans sæla blíð f brjósti hló, 
blikaði ást af sjónarsteinum, 
sakleysi' og yndi' f brjósti bjó, 
sem bömunum er kunnugt einum. 

II. 

í hárri borg, f hvelfdum sal, 
hjarðríkum langt frá assku-dal, 
langt burt frá ættlands elfar-straumi 
einmani mitt f heimsins glaumi, 
hnugginn og yúkur halur hvílir. 



43 

en hönd þar engrar móður skýlir, 

Þvi nú heíir stirðnuð móður-mund 

í moldu hvilt um langa stund. 

Og lengur eru' ei lokkar hans 

Ijósir sem guU, en hélugráir 

þeir léku bæði fölir og fáir 

um bleika kinn hins msedda manns; 

og nú var ekkert assku-blóm 

né yndis-roði hans á vöngum, 

þau höfðu' á dögum lífsins löngum 

skelfingar þolað skapa-dóm; 

þau blóm, sem móður munar-tár 

svo margoft vættu' um bemsku-ár, 

sprottin i assku unaðs-loga 

undir sakleysis himin-boga, 

þau voru brunnin burtu öll 

í bitrum eldi gremju-tára, 

þau eru daggfall sorgar-sára, 

sem kyndiU heit, svo kðld sem mjðlt 

Þvi heimurinn á tvens kyns tár, 

þau til eru bæði mjiik og sár: 

önnur frá himins sælu sölum, 

er svOlun veita ma^dum hölum, 

bemskunnar sælu bliða lind, 

er burtu rýmir harma-mynd. 

clskenda dýrstur ástar-sjóður 

og ástar-fómir bliðrar móður; — 

en hin eru jámköld élja-drög, 

jafnbitur eins og spjóta-Iög, 

eins og haglskúrir heljarsárar, 



44 

scm heimkynnis myrkra svartir árar 
liða þau lifs um bjarta braut 
02 burtu nema alt þess skraut, 
saknaðar, giiemju' og grimdar tár, 
gleymsku, iðrunar, harma sár, 
elfur fárskaps, sem æða blindar, 
afkvasmi spillingar og syndan 
Þetta hans hafði drepið dug, 
á dauða-stund það flaug í hug; 
of augu feigðar-bjarma brá, 
bana-frostrósir vöngum á 
draugslegar léku bláar og bleikar, 
bærst gátu varír naumast veikar; 
þungt leið frá hjarta andvarp eitt 
og í því stöðvaðist hjarta þreytt 



VEIÐIMAÐURINN. 

Þars Mississippis megin-djúp fram brunar 
í myrkum skógi' og vekur strauma-nið, 
þars aftangeisli' f aldingulli funar 
og undarlegan hefja fuglar klið, 
þar sem að úlfar þjóta' um skógar-geima 
og þreyttur hjörtur veiðimanninn flýr, 
þars voðaleg með varúð áfram sveima 
með víga-hug hin skasðu panþer-dýr; 

þar sat um kveld, er sólin unduibliða 
í sigurdýrð að ægi hnlga vann, 



45 

os hvössum augum horfði' á strauminn stríða, 
er stööugt gegnum bjarka-sali rann, 
meö höndum tengdum halur veiöilúinn 
og hafði byssu lagt á græna storð, 
ramlega vaxinn, röggvar-feldi búinn; 
við raust hann kvað og mælti þessi orð: 

"Hver er svo einn og hjálparlaus í heimi? 
— hugur minn þannig ósjálfrátt að spyr— 
hver er svo hngt í lífsins öfugstreymi 
liðinn frá ðUu, sem hann unni fyr? — 
Horfin er asska' og æsku-vina fjöldi 
og unglings-sálar munar-drauma lif. 
Líf mitt eg yfir lít á þessu kvöldi 
og langt í geimi minninganna svíf. 

" Fæddur er eg á Frakka mseru vengi, 
foreldrar mínir göfgir bjuggu þar; 
1 bemsku las eg blóm á Signár-engi 
í blíðum hug, og glaður jafnan var; 
leiksystur mínar leiddi eg við síðu 
og Ijúfum bræðrum ungur dvaldi hjá; 
sýndu mér allir sanna ást og blíðu, 
sýndist mér heimur fagur vera þá. 

"Man eg þig, París, minnar æsku vagga, 
þinn mai^gtOfrandi yndislega glaum, 
er sífelt reynir sorgir manns að þagga 
og svasfa alt i munarværum draum; 
man eg er guUinn gígju-strengur dundi 
og gómsætt vín á mærri freyddi skál, 



46 

vonglaður eg hjá vinum mínum uncU 
og vissi' ei neitt um heimsins svik og táL 

" Ó, man cg líka mcyjar-augaö svarta 
og munarvakið bros á heitri vör; 
litfagra hðnd og lokka-safnið bjarta, 
i læðing ástar, sem að bindur fjör; 
þá dreymdi mig um dýrð og himinsælu, 
en dulin eigi þekti noma-ráð; 
eg lifði sæll, sem lilja' i morgunkælu, 
er laugar hana silfurdaggar gráð. 

"Nó eru fölvar fagrar æsku-rósir 
og fallið laufið grænt af visnum kvist', 
hrímgaðir elli-hélu lokkar Ijósir, 
horfinna daga frægð er týnd og mist; 
er yfir svífur æfi hörmum skygða, 
einungis lítur hugar-sjónin snör 
eiðbrigði, vinslit, ásta rof og trygða, 
einfeldni tadda', og margs kyns heimsku-pör. 

"Nei, eg vil ekki raunir mínar rekja, 
né ræða margt um liðna æíi-tið, 
í sollnu brjósti svipi liðna vekja, 
svikulum heimi til að rista níð. 
Frá minna bemsku-bragða sjónar-sviði 
eg burtu hélt um lönd og kaldan sjó; 
um langa stund eg leitað hefi' að fríði 
og loksins fundið hann í þessum skóg. 



47 

"Hér er ei neitt, sem helzt sér æskja þjóöir, 
og hjarta mannsins unun veita má; 
enginn vinur, engin bliðlynd móöir, 
ekkert geisla-skin á vinar-brá; 
enginn, sem tár af úrgum strjúki hvarmi 
og orðum vinar huggi mædda sál; 
enginn, sem hallist upp að minum barmi 
og ástar minnar vermi sig við bál. 

"En ekkert þvílíkt orkar mig að hræða, 
því án þess vel eg glaður lifa kann; 
Í botn hef eg drukkið bikar lífsins gæða 
og beiskan æ hinn síðsta dropa fann. 
í heimsins glaumi hygg eg æ að fljóti 
hverfandi skuggar, táldragandi prjál; 
í einverunni alt er þar á móti 
alvörugefið, hreint og laust við tál. 

"Hér vil eg una hinstu Ufs um stundir 
og hvflast eftir runnið æfiskeið; 
í bjarka-skjóli blöðum visnum undir 
eg blunda sastt og laus við alla neyð; 
náttgalinn anzar andláts-stunum mínum 
og aftangolan feykir þeim með sér; 
en heimurinn með heimsku-pörum sínum, 
hann hlær þá dátt og veit ei grand af mér. 

"Og þá er sól að sævar-djiipi líður 
og síðsta geisla slær á þennan lund, 
þá fram minn svífur svipur angurblfður 
og situr hér um þögla nastur-stund 



48 



og brosir móti björtum stjðmu-ljóma, 
sem brosti' e; fyrr um mærrar æsku tið, 
og hverfur svo á beöi lágra blóma, 
er bjarmí morguns roðar fjalla-hlíð. 



HORFIN FEGURD. 

Hverfanda alt á hveli Ifður, 
í heimi stöðugt ei er neitt; 
breytinga geysar stormur stríður, 
hans sterka bára' er aldrei þreytt. 
Svo fljótt hið fagra, sem*hið myrka, 
svífur á vaMigjum tímans braut; 
eins valt er æ hið veika'Iog^tyrka, 
vesalings eymd og konungs skraut. 

í ástarfðgrum undurljóma 

fyr augað snðggvast myndir ber; 

og eyrað heyrir engilróma, 

sem óðara þagna' og breyta sér. 

Og eins í mannsins eigin barmi 

er umbreytinga-báran stríð; 

hann ýmist frýs af hatrí' og harmi, 

eða hlasr þar ást og gleðin blið. 

HeiII sé þér, fegurð, himins drotning, 
í hlekkjum draums, er bindur sál, 
þér allir sýna sanna lotning 
og sigrar alt þitt töfra-mál; 



49 

þú hrein í ilmknapp anganrósar 
og aftannoða geislum býrö, 
þó bezt á ásján ungrar drósar 
í allri þinni séstu dýrð. 

í ítrum stendur æsku-bióma 
árroða lífsins vafið sprund 
og ástar-raddir heyrir hljóma 
og horfir æfi-vors á stund; 
i augum faðmast ást oe sæla 
og unaðs-roða' á vanga slær; 
þinn hróður tungur heimsins mæla, 
þú heillar alt, er séð þig fær. 

Að sjá þín augun blíðu' og björtu, 
það blíða veitir sælu-stund; 
með stygðar-svip þó seggja hjörtu 
þú sárri nístir heljar-und. 
Og sælu allir seggir leita, 
þótt sorgar lifi þeir í geim; 
og uppheims-sælu ýtum veita 
þú ein í þessum megnar heim. 

En örskjótt dagur æfi líður, 
að augna-blikum fáum þú 
á grafar hnípin barmi bíður— 
þitt bjarta vor er horfið nií. 
Þín höndin elli-hruma titrar 
sem hélað strá í kulda-blæ, 
og heljar drynja hrannir bitrar 
fyr hlustum þínum sí og æ! 



50 

Nú brenna tár á bleikum vanga, 
nú býr á kinnum ens^in rós, 
þinn fótur má ei framar ganga, 
þú framar sér ei heimsins Ijós; 
byrgð eru augun blind og döpur 
og bros er horfið þér af vör; 
en eilíf nótt, svo aum og nöpur, 
þitt útsloknandi bindur fjör. 

Þíg enginn lengur viðmóts virðir, 
vinimir— hvar er þá að sjá? 
þeir löngu dauðir liggja stirðfa' 
líkfjölum moldu vorpnir á; 
og sömu brátt þú götu gengur 
og grafar hnígur myrkt í skaut, 
og enginn minnist á þig lengur 
né sesku þinnar dýrðar-skraut. 



MINNI ÍSLANDS. 

I. 

Norður við heimskaut í svalköldum sævi, 
svífandi heims glaumi langt skilin frá, 
þrungin af eldi og þakin af snævi, 
Þrúðvangi svipuð, með mjallhvíta brá 
Eykonan foma og alkunna stendur, 
ættar-Iand Ságu og frelsisins skjól, 
þar sem að marghæfir mæringar endur 
mentunar vermdust af geislandi sól 



51 

í jöklanna skjóli þú jámeíldu £:eymdir 
jólhelgar sagnir um Valhallar-þjóð, 
athöfnum feðranna engum þií gleymdir; 
inndælar fomkappa sögur og Ijóð 
endurtók bergmál þitt hverjum í hnjúki, 
er heimur í myrkranna draummóki svaf ; 
fallandi timanna foss þó að rjiiki, 
hann flytur það aldrei í gleymskunnar haf. 

Skyldu þá arfar þér aldraðri gleyma, 
ástkæra móður-land, kynsæla gmnd; 
á þínum brjóstum, þar eigum vér heima, 
æfinnar fyrstu þar lifðum vér stund. 
Blessi þig drottinn um aldur og æfi, 
eflist þinn hróður og vaxi þitt ráð, 
norður við heimskaut í svalköldum sævi, 
svellkrýnda, eldþrungna minninga láð. 

II. 

Feðra vorra fósturláð 
faldið jðkli köldum, 
sem hið foma gyrðir gráð 
grímmum soUið öldum, 
í faðmi þinum fyrstu stund 
vér fengum lífs að þreyja; 
þar viljum sofna síðsta blund 
og siðsta stríðið heyja. 

Fyrr þig bygði, fanna-láð, 
flokkurinn hreystimildi. 



52 

og þá fyrir frelsi' og dáö 
fögrum hélztu skildi. 
Gretti hetju gafstu móð, 
Gunnars varstu móðir; 
þeirra heilagt hjarta-blóð 
hné á þinar slóöir. 

Víst í nístum alt eins enn 

aldinn liíir neisti, 

enn þá haf a ungir menn 

ást á dygö og hreysti; 

svo vér minnumst enn við öl 

aldins hetju-dreyra. 

Enn þá svo vér bætum böl, 

að bíða annað meira. 

Meðan sveimar bliður blær 
um bláa himingeima, 
meðan sól í heiði hlær 
og hafsins ðldur streyma, 
meðan svanur sætt með kvak 
svanna gleður þjóðii^ 
okkar sérhvert andar-tak 
er þér helgað, móðir. 

III. 

Goða-sagna gamla láð, 
grasðis sveipað bárum, 
þar sem hreysti, dygð og dáð 
drotnaði fyrr á árum, — 



53 

þar sem jökuU himinhár 
hlífir dalnum bjarta, 
þar sem f yrst vér feldum tár 
og fyrst vort gladdist hjarta,— 

þar sem móður-höndin hlý 
hjúkrun fyrst oss léði, 
þar sem bama brjósti í 
bjó hin fyrsta gleði. 

Þinna ungu sona safn 
sælu' á minnist þessa; 
þitt hiö mæra móður-nafn 
mun því lengi blessa. 

Klakabundna Kjartans-ey, 
kynland fjörs og vonar, 
þinn skal hróður enda ei, 
ættland Þorvaldssonar. 

HeiU þér, foldin fönnum skygð 
frosts í köldum heimi; 
yfir þína breiðu bygð 
blessun drottins streymi. 

IV. 

ísland, ísland, ó, ættar-land, 
þií aldna gyðju-mynd, 
þars báran kyssir svalan sand, 
en sólin hnýtir geisla-band 
um hrími þak.nn hamra-tind 
í himins blárri lind. 



54 

vér æ f lifsins yndi' og harm 
þi£: elskum, fósturgrund; 
þótt klaka-hlekkir kreisti arm 
og kalt sé við þinn móöur-barm, 
þar viljum eyöa æíi-stund 
og efsta festa blund. 

( faOmi þér nam finna skjól 
hin foma kappa-þjóð, 
þá skein hin f agra frelsis-sól 
á fólknárunga höfuðból, 
þar heyrOust fögur hetju-ljóö 
á hrímsrí jðkulslóð. 

Þig sðgu-gyðjan himinhrein 
til hælis valdi sér, 
þú geymir fracgra feðra bein 
og foma vætt í hverjum stein, 
og helgaður hver hóll á þér 
af hetju-blóði er. 

ísland, fsland, ó, ættar-land, 

þér öld nú renni fríð; 

og meðan úíið eyja-band 

hinn aldna hverfist þinn um sand, 

þig signi auðnan ástarblíð 

um alla heimsins tíð. 



55 

BJARNI JÓNSSON, REKTOR 

I. 

Meö þakklæti, viröing og einlægri ást 

og æskunnar saklausu gleöi 

vér minnumst þess öðlings, er aldrei oss brást 

og örugga forsjá oss léði; 

þótt æskan sé gleymin, hún gleymir því ei, 

vér gleymum því ei meöan lifum. 

Þú mæringur snjalli, nú minnumst vér þín, 

æ minnumst vér umhyggju þinnar; 

á sögunnar himni þitt skæra nafn skín 

sem skilíinga fomaldarinnar; 

og hver sá, er manndáö og ættjörðu ann, 

þér óski til heiUa og frama. 

II. 

Fræöa-gyöju mögur mær, 
móður-jarðar sonur kær, 
þýöri minning þínní 
þetta helgum minni. 
Gæfan fríða, 
bjarta' og blíöa 
um braut þig leiði æfi-tíða; 
þii, sem sælu suðrí frá 
svasði klaka grasðir á 
menta-blómin blíðu, 
búin skrauti fríðu. 



56 

heims um daga 

á hörpu Braga 

hljóma nafn þitt lætur Saga. 

öölingur kær, 

ástvinur hreinn, 

ættjörö ei fær 

æöri þér neinn; 

heiU sé þér um æfi' og aldur. 

Gleöin himinhrein 

hjá þér bói ein, 

harma-gustur kyrrist kaldun 

Liföu langa stund, 

lýstu feðra-grund, 

þér góöa elli gefi' alvaldun 



BJÖRN JÓNSSON A SKARÐSA. 

í litlum bæ hjá lygnum straum, 

þars léttir fiskar vaka, 

þar, sem í mærum munar-draum 

aö mildir svanir kvaka, 

þars álfurfögur suöar lind 

og sunna gyllir fjalla-tind— 

þar fyrr með svanna búþegn bjó 
aö bænda-kosti hörðum; 
hann sína jðrö á sumrum sló 
og sínum gætti' að hjörðum; 



57 

hans vinnugjörn og hög var hönd, 
en hátt sér lyfti f jörug önd. 

Hann unni sinni ættar-grund 

meö ástarbliOu hjarta; 

hann þekti foma frægOar-stund 

og frelsis-ljósiO bjarta; 

nú alt var horfiö, hauOriO snautt 

og helga frægOar-ljósiO dautt. 

Hann sá, hve alt var glataO og gleymt 

frá gullöld sinnar þjóOar; 

en hans var margt í huga geymt 

um hagi jökulslóOar; 

þaO skráOi alt hans iOna mund 

í aftankyrO um vetrar-stund. 

í myrku þjóOin móki svaf , 
er margs kyns ólán þjáöi; 
hann, svo aO vissi enginn af, 
um örlög hennar skráOi; 
svo Bjamar fróO og fjölvís sál 
hin fomu þýddi huliOsmál. 

í sínu skauti sagnar-grund 
nú sögu-manninn geymir, 
en Snæland alla' um aldur stund 
hans aldrei nafni gleymir; 
því góOra drengja minning má 
hin myrka tiO ei vinna á. 



58 

ÞORKELL MÁNI. 

Dvínar fjör, þvi dauöans gjímmur andi 
drápgjam veifar hvössum brandi, 
hætta tekur hjartað brátt aö slá; 
heljar-myrkur hylur Ijósin hvarma, 
himinsólar fagurskæran bjarma 
brostin augu senn ei mega sjá. 
Lifs mins dagur liðinn er að kveldi; 
litiU virðist hann á dauðastund; 
framar ekkert fær um jarðar-veldi 
fró né huggun geíið minni lund. 

Æ, hvar skal þá andinn hælis leita? 
Ó, hvað kann mér huggun veita? 
Hvað má biturt stytta dauða-strið? 
Meginskær, en myrkum vaíln hjúpi, 
minnar sálar fólgin inst í djúpi, 
vakir óljós von um sælli tíð. 
( dularfuUum draumi sér minn andi 
dauðans myrka fyrir handan kvöld 
himindýrðar-sali siblikandi, 
er sveipa eilif röðulgeisla-tjöld. 

Leit eg fyrr um loftsins hvelfing viða 
Ijóma stjömuherinn friða, 
sá eg mána mærast geisla-skraut. 
Himinsól! i helgum morgunroða 
hátign þina margoft nam eg skoða, 
þegar skær um bláa gekst þú braut. 



59 

Ljómi þinn mér lýsti' á foldarvegi, 
lýsa þinni fegurö enginn má, 
vonglOÖ þína dýrO á þessum degi 
dauða móðu falin augu sjá. 

Undrast eg þinn íturfagra loga, 
er allan gyllir himinboga— 
hver hefir gætt þig geisla fögrum auð? 
Hver svo skreytti himinhvelfing stjömum? 
Hver hefir lífiö gefið foldar-bömum 
og hjálpað þeim í háska' og allri nauð? 
Skamsýn hyggja skilið ekki getur 
sköpun heims né manna lífi i; 
ímyndunaraflið traust þó setur 
ósjálfrátt á hann, sem veldur því. 

Nú er úti æfi minnar dagur; 
ó, þú röðulgeisli fagur, 
alt af mæna augu min til þín. 
Berðu mig um brautir himingeima 
betri til og sælli dýrðar-heima, 
þar, sem ætíð eilíf sunna skin^ 
>ér, sem skaptir skæran sólar-ljóma 
og skepnum öUum veitir hulið lið, 
anda, leystan ánauðar úr dróma, 
andartakið hinsta fel eg viQ. 



60 
DAUÐI ÞORMÓÐAR KOLBRÚNARSKÁLDS. 

Stundin er komin, æfiár 
enduö og sérhver jarðarmasða; 
mes^nar nú enginn min að grasða 
maður hin dauða-soUnu sár. 
Helmyrkur fyrir sjónir sígur, 
en sálin bráðum glöð burt flýgur 
glepjandi heimsins glaumi frá 
guUbjörtum engilvængjum á. 

Sælt er nú eftir unnið stríð 
unaðarsæta hvíld að taka; 
svefninum fagnar sorgfuU vaka, 
því hann er þjáðum huggun blíð. 
Lifað hef eg og löngum notið 
lífsins gleði, en með fram hlotið 
bitur að þola sorga-sár 
og soUið margt að fella tár. 

Lifað hef eg og liðið margt, 
leitað hvíldar, en fundið eigi; 
andlát mitt því eg óðfús þreyi 
og óttast ekki helið hart. 
Vinar mig styður enginn armur; 
ýmist er lífið sæld og harmur, 
því alt um víðan heimsins hring 
háð er sífeldri umbreyting. 



61 

Stóð eg viö vinar hrausta hönd, 
er Hildar-leika aldrei flúði, 
en hvassan brand í blóöi diiði 
og féndur marga firti önd; 
honum eg unni heitast bragna, 
en hlaut þó samt að boði ragna 
— það mínu hjarta sárast sveið!— 
við sverðs að skilja frægan meið. 

Fjölmörg við unnum frægðar-verk 
fimbulramir um Hildar-vengi; 
háðum við stríð við hrausta drengi 
og rufum glæstan Róða-serk. 
En hann, sem engar hættur flúði 
og hreysti sinni einni tníði, 
varö þó að falla fölur nár; 
fóstbróður vaktist harmur sár. 

Fór eg um drafnar dimmblátt sund, 
drifinn að Grænlands köldu ströndum; 
bar eg þar flein í hraustum höndum 
og falla lét á græna grund 
hann, sem að vin minn heli seldi; 
hvössum eg veifði Báleygs-eldi 
og fyrir f jöndum varðist vel, 
en veitti mörgum þeirra hel. 

Kom eg á Noregs góða grund 
og gylfa horskum þjóna náði, 
sem nú í dag á sinu láði 
sofnaði rótt hinn síðsta blund. 



62 

Glaöur eg fylgi grami fríöum, 
gunnfrægum dey með hetjulýðum 
og svíf um himins geisla-geim 
glaður frá jörö að betra heim. 

Sat eg hjá mærrí silkihrund 
í svölum blæ á morgni fríðum; 
kvökuðu hljómi himinblíðum 
kátir fuglar í kyrrum lund. 
Svöluðu vörum varmir kossar, 
vöktu í hjarta ástar-blossar, 
komandi' og liðin bwzrf mér tíð, 
ibverfandi stund var sæl og blíð. 

Hvíldi eg mig við brennheitt brjóst 
brosljúfrar meyjar, fagurleitrar, 
yndisblíðrar og ástarheitrar 
með kobvart hár og hörund Ijóst. 
En það varaði stutta stundu, 
straumar timanna fram mér hrundu; 
hurfu mér víf, og aleinn eg 
óstuddur gekk um lifsins veg. 

Horfin er æfi, hjartað kalt 
í heljar-særðum barmi titrar; 
ægja mér dauðans ógnir bitrar, 
runnið er blóð úr asðum alt. 
Hið myrka spor eg má nú stiga 
og magnlaus nár á svasði hniga, 
því alt, sem lifir, hrífur Hel — 
heimur og elska, farðu vel! 



63 

SKARPHÉÐINN. 

Minstu nij, mín unga önd, 
endur þeirra tíða, 
þegar loga bundu bönd 
Begþórshvol hinn fríöa. 

Héðinn emn þar gekk um glóö 
sem gnoö í sjávar-róti, 
og meö helgum hetju-móö 
horfði dauöa móti. 

Hneysti, mátt og hugar-þrek 
hættur beygðu' ei neinar: 
eldi-bröndum að hann lék 
eins og knetti sveinar. 

Höndin röm í reyk og glóð 
Rimmugýgi hreyfði, 
eins og Þór í þungum móð 
þníðgum Mjölni veifði. 

Eyddrar lýsti æíi glans 
um andans himinboga, 
er ægigeislar auga hans 
á öldum skulf u loga. 

Leit hann yfir liðinn draum, 
lífsins gleði' og þrautir 
og undurdimman æfi-straum, 
yfir famar brautir. 



64 

Þá var æíi skundaO skeið, 
skapa fullnægt dómi; 
f ékk þá ekki f orOað deyð 
frægO né skjaldar-ljómi. 

En hrasOslulaust nam hetjan sjá 
heljar-rökkriO svarta, 
þvf geislar vonar glóOu á 
gremi þrungnu hjarta. 

Gegn um bitra heljar-hríO 
og harOa Skuldar-dóma 
sá hann blika' af betri tiO 
bjartan morgunljóma. 

Hetja lifOi' og hetja dó, 
hetja í friOi' og stríOi; 
frá sólarheimi sál hans fló 
aO sæld meO hetjulýOi. 



GUNNLAUGUR ORMSTUNGA. 

[brot.] 

FJÓRÐA KVÆÐL— "TAFLIÐ." 

EldlokkuO sól af boga blám 
brosfögur sveif af unnum gljám, 
titruOu guUnar geisla-rúnir 
um grjótbeltaOar fjalla-brúnir, 
niOaOi lind í djúpum dal, 
dunaOi foss í gljúfra-sal, 



65 

andaði þýður aftanblær, 
kvakaði sætt hin Ijúfa lóa 
og léttfleyg sveif um græna móa, 
angaði rósin roðaskær; 
eygló að svölum sævi rann 
og síösta geisla helga vann 
unglingum tveim, er saman sátu 
og sælu lifsins notið gátu. 
A6 tafli léku svanni' og sveinn 
og sá þau ekki maður neinn. 
Hraustlega vaxinn halur var 
hildingum líkur fomaldar; 
vitnaöi hönd um hetju-þrótt, 
haukfránu augun dimm sem nótt 
og brúna-himins heiðiö bjarta 
hugprúöu lýstu kappa-hjarta; 
kolsvart var hár, en kinnin rjóð; 
hetjunnar fra^gu biföist barmur 
(því brann í hjarta logi varmur) 
öflugum þrunginn æsku-móð. 
Við hlið hans skygður skjómi lá 
skreyttur með guUi hjöltum á; 
sat honum gagnvart svanni mær, 
hýr, eins og þegar blómið blíða 
með bládöggvaðan knappinn fríða 
morgunroðanum móti hlær; 
tindruðu augu brúðar blá 
og blíðri lýstu ástar-þrá; 
i saklausri fegurð sætt nam anga 



66 

sólar árljóma rós á vanga; 
IjósguUnir lokkar blöktu' i blæ 
sem í lognðldum leika tærum 
Ijóma sveipaðir himinskærum 
gelsla röOuls á gljúpum sæ. 
Sveininum unga sat hún hjá 
sýnum fögur og hýr á brá, 
sem gulIhærS Sif á goOa-láði~^ 
ginnmáttugs situr Þórs við hlið, 
týhraustan svein hún tefldi við, 
að hverjum leik hún gjörla gáði; 
á tvinna starði tróðu hann 
og taflsins minna gæta vann. 
Var því af svanna sveinninn harði 
sigraður langt um fyrr en varði; 
í fáti greip hann fagra mund 
og feimna starði' á silki-hrund: 
"Ó, Helga, þér eg einni ann; 
eg elska þig!" svo mælti hann. 
Því vildi svara sveima-skorð, 
en sérhvert dó á vörum orð. 
"Gunnlaugur!" sagði' að eins hin unga 
i ásta fjðtrum svanna tunga, 
og sér að vinar hlýju hjarta 
hallaði vífið asskubjarta. 

Og eygló hvarf viö öldu bak, 
ástfagurt hætti fugla-kvak, 
silfraði döggin sérhvert strá, 
en sumar-nætur himni frá 



67 

náföl og fögur mánamynd 
unarmildum angurljóma 
alhrcina sló á reiti blóma 
og endurskein í Ijösri lind. 
En hvort í annars örmum þá 
í ástar-sælu dvala lá, 
eins og blævaktar bárur tvær 
blíðlega sig i straumi hneigja 
og hvor í annarar örmum deyja, 
en sólin blessuð signir þær: 
eins þeirra sefar saman liðu 
svalkalda gtgn um tímans iðu 
Og dóu heim og heimsins glaum, 
hreinum algleymis bundnir draum; 
á hreinum vörum blítt nam blossa 
brennandi logi sætra kossa; 
frá gleði lífs þau liðu' og harm, 
og lifðu hvort í annars barm. 
Hinn fyrsti æsku-ástar-ljómi 
angandi skein á lífsins blómi; 
því heitast brennur hjarta' og önd, 
nær æsku-fjörið fyrsta sinni 
fagnandi drekkur Lofnar minni 
og gefur sig á hennar hönA 
Ó, að stí stund svo ástarblíð 
eilífa vara mætti tíð; 
en ástar-rósir æsku-draums 
í öldum hverfa tíðar-straums. 
Svifhröð elskendum svífur frá 
sælasta stund, er lífið á. 



68 

GUNNLAUGUR OG HELGA. 
Ur broti aí rimuOum harmleik: **Gunnlaugur Omtstunga.* 

Gunnlaugur: 
Meðan á íslands öldnu tínda 
hinn alt Ijómandi rööuU skín, 
meöan á úfnum eyja-linda 
hin a^isgengna bára hvín 
meöan að nætur-blysin brenna 
og bogi himins stimdur er, 
þér ann eg framast allra kvenna 
og alt mitt líf skal helgað þér. 

Helga: 
Meðan að bliðum munar-rómi 
hinn mildi hjalar vorsins blær 
Qg kæran réttir koss að blómi, 
á krystalls-lindar bakka' er gjær, 
þér ann tg framast allra sveina, 
en orðin deyja mér á vör. 

. Gunnlaugur: 
Þig skal eg, Helga! elska eina, 
í a^um meðan logar fjör. 

Helga: 
Ó, sverjum fátt, en eiða alla 
efnum því betur, verum tní. 

Gunnlat^ur: 
Fyrr skal eg laufa-lostinn falla, 
en líðir mér úr huga þú. 



69 

Helga: 
Ast þína mun eg ávalt geyma. 

Gunnlatigur: 
Þín ást skal lögð í gröf með mér. 

BceÖi: 
Þér skal eg aldrei, aldrei gleyma, 
og alt mitt líf skal helgað þér. 



BRYNHILDAR-UÓÐ. 

Nú er æfi-skeið 

á enda runnið 

og hjarta harmþrungnu 

helund slegin; 

bölæfi liðinnar 

bárur kaldar 

brotna nú 

á bana-ströndum. 

Kveður nú ógndimma 
undurstrauma 
horfinna daga 
hjarta deyjandi, 
sárum sært 
Sjafnar-eldi 
og heiftar-glóð 
heitri þrungið. 



70 

KveOur nú heim 
í hinsta sinni 
Brynhildur fagra 
BuOladóttir: 
liðnir eru dagar, 
þá er hún lofða sonum 
ágætust þótti 
öðlinga dastra. 

Famir eru dagar, 
er að fólkroði 
vóð eg vædd 
Vafuðs-skníði; 
lét eg hilding 
til heljar stiga 
grimmu gegn 
goða ráöi. 

Þá, er að hörðum 
Hildar-kiki 
brá eg eggsárum 
Angurvaöli, 
var sem elding 
um uppheims-sali 
dimmu sundraði 
drunga-skýi. 

Synjað var mér 
sverð að reiða; 
varð eg draumblæju 
dökkri falin; 



71 

var véberg mitt 
vafurloga 
háum girt 
á Hindar-gnípu. 

Þangað hinn hrausti 
hilmis niður 
fagurbúnum 
fáki hleypti, 
geystist of válegan 
vafurloga 
undir eldlegum 
ægishjálmi. 

Brá eg blundi 
við buðlungs komu 
og sikling horskan 
sjónum leiddi, 
manna fríðastan 
fyrir mold ofan, 
fyrða frægastan, 
þann er Fáfni vó. 

Fýsti' hann þá 
fróðleik dýran 
mínum af 
munni nema; 
kenda'g döglingi 
djúpa speki; 
né í veröld var 
vitrari kona. 



72 

Sé eg hin dökku 

dðglings augu 

alfögrum vafin 

ástar-ljóma; 

hvarf mér þá lír huga 

hjörr og blóð, 

lék þá líf mitt 

í Lofnar hendi. 

Og hjarta það, 
er hrærðist aldrigi 
og unni eggsárum 
Óðins loga, 
bifðist bálheitt 
í barmi hvitum, 
því enginn spomar 
eðli móti. 

Hallaðí' að mínum 
hvelfda barmi 
höfði haddfögru 
hilmir fríður, 
og ilmsætum 
ástar-kossi 
á titiandi varír 
tiggi þrýsti. 

Hvflda'g í fylkis 
faðmi bliðum 
algleymis ástar 
undinn draumi, 



73 

leizt mér þá heimur 
lítils virði 
öölings mót 
ástar-blíðu. 

Unnum við hvort öðru 
eiði dýra 
og eilífar 
ástir sórum; 
er sem þeir ómi 
f yrir eyrum mér 
dimmri á 
dauða-stundu. 

Skildu mig 

frá skilfingi frægum 

bitur bönd; 

það var bölið þyngst; 

hilmir horskur 

frá höUu minni 

guUbitluðum 

Grana hleypti. 

Og ástvin mínum 

illar vættir 

sviplega 

sjónir glöptu, 

svo að hann hneigði 

höfuð að barmi 

annarar 

öðlings-dóttur. 



74 

Svo var hinn fríði, 

fráneygi sveinn 

hrifinn burt 

frá hjarta mínu. 

Grét eg hann, grét eg hann 

guUnum tárum, 

sem fagurvaxin 

Fensala dis. 

Glöptu mér sjónir 

Gjúka synir 

og hug minn tældu 

heiUi iUu; 

því geng eg nú 

að grafar-dyrum 

ástalaus 

og eiðrofi. 

Vinlaus og ástlaus 
veröld kveður 
Brynhildur fagra 
Buðladóttir 
vargi lík, 
er veiðimanni 
helsærður 
hefndar biður. 

Nú hefi'g Sigurð 
sæfðan látið, 
buðlunga jaðar, 
bitrum hjörvi. 



75 

Hve mátta'g unna 
öðling frasgstan 
fljóöi öOru 
f faOmi geyma? 

Hvaö mátti heimur 
hjarta stórlátu 
framar veita 
en fylki hraustan, 
manna mestan 
fyrir mold ofan, 
fyrða frægastan, 
þann er Fáfni vó? 

Nú hefir Guðrún 
Gjúkadóttir 
iðgjöld hlotið 
ilsku sinnar; 
mangi hana nefnir 
móður að syni 
mildings mesta 
fyrir mold of an. 

Undur og argskapur! 
IUu heilli 
hingað var tg 
í heim borin. 
Ó, hve fast hefir mig 
of aldurdaga 
heimur harðráður 
helgreipum spent! 



76 

Harðar bið eg 

hefndir að gjalda 

ginnhelg goð 

Gjúka-sonum. 

Hefn þú blóðs okkars, 

blómríka jörð, 

en andláts-andvarpa 

þú upphiminn. 

Nií hins fráneyga 
Fáfnis-bana 
hjarta-blóð 
hauður litar, 
og sáru er 
sverði stungið 
Brynhildar bjart 
brjóst í gegn um. 

Unnað var mér aldrígi 

ððlings að njóta, 

andaðan skal eg hann 

örmum vefja 

og til gullskreyttra 

goða-sala 

sókndjörfum 

sjóla fylgja. 

Þí mun glatt 
að Gimlis-sölum 
við komu kyngöfgra 
konungmanna; 



þá mun Þórr 
í þungum móöi 
til mildings hefnda 
Mjölni veifa. 

Þá mun Freyja, 
fagurvaxin, 
gjáta örlög mín 
guUnum tárum; 
allir munu sjólar 
uppheims-sala 
vorum ils áma 
ásta-spiUi. 

Brennið mig á báli 

buðlungs hnigins; 

þá skal ást vor 

endumýjast; 

var það áður 

eg vafði' hann örmum 

innan vébanda 

vafurloga. 

Svo em lík 
lofða kinda 
orpin elds 
segiljóma; 

aldrei hefir himinn 
helgari þegið 
dreypifóm 
djúprar ástar. 



78 

MONGÓLARNIR. 

Ofan af háum 
Asfu hálsum 
ceysist grenjandi, 
grár fyrir jámum, 
miígur Moncóla 
myrkhugaður 
of enp frjó 
oc fzgm lendur. 

Sem volegur 

vai:ga-sveimur 

út úr myrkviðar 

æðir djúpi 

QS hunsruðum tönnum 

og heljar-klóm 

sauða-hjðrð 

sundrar spakri, — 

svo fárefldir 
fracndur Húna 
með bogum bentum 
og bákn i mundum 
Evrópu sléttur 
yfir runnu 
oc öUu eyddu 
með eldi' og brandi. 

Skalf þá af döprum 
dauða-hrolli 



79 

heimur gjörvaUur 
í heljar-greipum; 
féUu blóðskúrir 
á blómgar lendur, 
en jðrð skalf 
af jámabraki. 

Blöktu blóðfánar 
í blænum hlýja, 
hreifðist loft 
af heiftar-orgi, 
en friðsælar 
og f agrar borgír 
eldi eyddar 
til ösku brunnu. 

Hlakkaði hrævargur, 
hlógu valkyrjur, 
roðnaði grund 
af riddara-blóði, 
helfölur máni 
frá himindjiípi 
varp á valkesti 
voða-bjarma. 

Döggvuðust heitum 
dastra tárum 
ungverskar sléttur 
aldinfrjóvar, 
en bana-andvörp 
frá brjótsi deyjanda 



80 

Úral-fjöll 
endurtóku. 

Nú er hin volega 
víkinga-þjóð 
horfin og gleymd 
og grimdin þrotin, 
er Þruðvalds var 
þrumu-fleygur, 
syndugri jörð 
sendur að hegna. 



137. SÁLMUR DAVÍÐS. 

Nescio qua natale solum dulcedine cunctos 
trahit et immemores non sinit esse sui. 

— Ooidius. 

Við blástrauma 
Babýlónar 
sátum vér hryggvir 
og Zíon þráðum; 
hörpur grátþöglar 
héngu vorar 
á aldinfrjóvum 
eikar-greinum. 

Buðu þá 
böðlar vorir, 
er oss í þungri 
áþján héldu: 



81 

"LátiB nú glymja 
gleði-söngva 
um sigurdýrð 
Zíons-borgar." 

Ó, hvcmig máttum vér 
litlægir menn 
ættjarðarlausir 
um ættjörð syngja? 

Yður, Jórsalir, 

ef eg eigi man, 

mín hægri hönd mér gleymi; 

visni tunga mín, 

ef eg virði' yður eigi 

öUum unað framar. 



EYÐING JERÍKÓ-BORGAR. 

Hinn fagurgjalla fugla-róm 
fjalk-hlíðar grænar endursungu, 
Jórdan fram rann með unaðs-óm, 
ástar-rödd lék á hverri tungu, 
bárur á helgum blóma-sjó 
í blænum risu himinrunna, 
mót roðaskærum rósum hló 
reginljómandi himinsunna. 

Breiddi sig hjörð um blómga grund, 
bóndinn á akri sveittist glaöur. 



f pílma-viBar Ijúfum lund 
lúinn sig hvfldi feröa-maður, 
svanfagran móOur svaf við barm 
saklausa bamið ástarhreina, 
vinurinn studdist vinar-arm 
og væran þáði létti meina. 

Þá sást of grænan vaða vöU 
víkinga sjót í grimmum móði; 
vopn þeirra sýndust vera öU 
í vörmu roðin manna-blóði; 
örvænting sérhvert hjarta hreif, 
hjálparlaus vænti hver sins dauða, 
og djúpt að bijósti sorgin sveif 
í svörtu myrkri harms og nauða. 

Með voðalegum vopna-gný 
víkinga-flokkur óstöðvandi, 
alt eins og þegar þrumu-ský 
af þungum sundrast loga-brandi, 
miírana braut og virki veik, 
vamarlaus þjóð í flokkum hrundi; 
hulið var alt í eldi' og reik, 
örmagnað brjóst í dauða stundi. 

"Jehóva með oss!" sögðu svo 
synir ísraels herjum-tryldir 
og fýstust bitran brand að þvo 
í bræðra dreyra, heiftar-fyldir, 
og ferleg grimda frömdu verk, 
fáráða létu hníga ýta, 



83 

sundur nam hermanns höndin sterk 
heilögu ástar-böndin slíta. 

Já, brjóst var slitið brjósti frá; 
bami ómálga, sakarvana 
móður-brjóstunum mjdku hjá 
mistilteins-eggin veitti bana; 
öldungsins dundi dauða-blóö, 
deyjandi stundu menn og konur— 
síns í elskhuga faðmi fljóð, 
við föður síðu hjartkær sonur. 

Svo var Kanaans dróttin deydd 
og dreyra roðnar blómgar grundir, 
Jeríkó fagra eldi eydd, 
ölturu Baals, helgir lundir. 
Gyðinga-þjóðin guUi reifð, 
er grimdar-verkið dapra háði, 
hinna ástkæru ættar-leifð 
sitt óðals-vengi kalla náði. 



ÁSTARBLÓMIÐ. 

Þegar úr indælum 
Edens-garði 
rekinn var alfaðir 
allra þjóða 
og dauðans 6gn 
og eymda-fjöld 



84 

aumt mannkyn 
yfir þirmdi, 

f óni þá herskildi 
heims of bygOir 
synd og sorg, 
systur dökkvar; 
f riOur og sakleysi 
á flótta lögðu, 
þá var eymdar öld 
og ófagnaOar. 

Bárust bræOur á 
bana-spjótum, 
var máttvana 
vamar synjaO, 
níddust þrekmenni 
á þróttar-snauOum, 
harOari steini 
voru hjörtu sveina. 

AumkaOi drottinn 
auma veröldu 
og böls þess vildi 
bætur um vinna; 
sendi hann heimi 
til harma-léttis 
ástar-engil 
frá uppheims-sölum. 



8S 

Skyldi hann anda 
í ýta hjörtu 
ástar-blæ 
ódauölegum, 
er sálir tvær 
skyldi saman tengja 
traustari böndum, 
cn blóös og skyldu. 

Leiö á Ijósvængjum 
að lýða sölum 
heilagur boði 
himnesks friðar, 
bar hann blikandi 
blóm í hendi 
sprottið á uppheims 
undra-landi. 

Leiddi hann sjónum 

lýða hagi 

og drótt sá 

í djiípi hörmunga; 

viknaði ástarblítt 

engilhjarta, 

er hann eymd manna 

alla leit. 

Hnigu himnesk, 
hjartfólgin tár 
af engils augum 
á ódáins blóm. 



86 

svo að roSaskær 
rósar bikar 
döggvaOist eldheitum 
engiltárum. 

Hræröi' hann hóglega 

hjörtu manna, 

er syndar og sorgar 

voru sveipuð f jötrum, 

og guOdómlega 

þar gróöursetti 

ástar-rós, 

er aldrei fötoar. 

Vöknuðu þá 
virða hjörtu 
og löngun lífshlý 
lifnaöi' í barmi; 
bífðist þá snóta 
barmur fannhvítur 
og feimnisroða 
brá á fagrar kinnar. 

Hnigu þá sálir 
sveins og drósar 
í inndælan ástar 
algleymis-draum, 
og himinblóm 
hjartna ungra 
í sælu-óminni 
saman greru. 



87 

Voru blóm þau, 

er í brjóstum spruttu, 

úrug af engils 

ástar-tárum; 

því er æ 

ásta-sæla 

sorg og söknuOi 

sárum blandin. 

Þannig æ munar 
morgunsunna 
tindrar ásteíld 
í tára-skúrum; 
í grátskýjum hennar 
geislar mynda 
fagurleiftrandi 
friðar-boga. 



ÓYNDI. 



Þar, sem öldur dökkvar drynja 

á dimmum sæ, 
þar, sem háir hamrar stynja 

í hríöar-blæ, 
um íimbulkalda, foma' og auOa 

fjalla-slóO; 
um ógnar-veldi eilífs dauOa 

og eldhrauns flóO— 



88 

Þangaö helzt minn hugur stríOur 

hefur sig, 
þars enginn gleði-gebli blíOur 

glepur mig; 
hjartað engan gneista geymir 

gleOinnar; 
myrkva sjálfan dauOann dreymir 

drauma þan 



EINSTÆÐINGURINN- 

VegamóOur lífs um leiOir 
um langan veg eg gðtu þreyti 
ei eg veit hvert á aO halda, 
oft þvi stefnu minni breyti. 

Einmani eg áfram skunda, 
aldrei megna viO aO standa; 
á öllum stOOum er eg gestur; 
enginn þekkir vegfaranda. 

Sé eg bömin hðfOi halla 
aO himinblíOum móOur-barmi; 
sé eg unga sveina ganga 
sæla' og studda föOur-armi. 

Engin móOur-hönd mér hjúkrar, 
hönd mína' enginn faOir styOur, 
sofa bæOi' á svæfli moldar; 
s£ meO þeirra dusti fríOur. 



89 

Sé eg leíka systkin tiðum, 
systur ungar, bræöur glaða; 
sé eg yini saman ræða 
og sérhvem annan aO sér laOa 

Enga systur, engan bróOur, 
engan vin í heimi á eg, 
vinarlaus og vonarsnauOur 
í veröldinni reika má eg. 

Þegar sól á lofti lækkar 
og loga-geislum slasr á vengi, 
of kyrri hjörO á kvía-bóli 
knýja fuglar gígju strengi. 

Reykjar-skuggar léttir líOa 
í logni upp frá kyrrum bæjum, 
þar sem inndæl sumarsæla 
sveipar túnin grænum blæjum. 

Samt þar upp frá ami minum 
enginn reykjar-skuggi liOur, 
Eg á hvergi, hvergi heima, 
hvildar-stöO min engin biOur. 

Halla' eg masddu höfOi' aO steini, 
heljar-nótt fyrir augu sigur; 
andvarp sárt, sem enginn heyrir, 
upp frá minu brjósti stigur. 

Þegar morguns þýOur andi 
þýtur hægt i úrgum stráum, 



90 

finnur af hending feröa-maður 
fölvan ná und steini ^áum. 

Á likið, sem ei lýðir kenna, 
l^etur Úerkur varpað moldu; 
þar eg sef f sjaf ar gleymsku, 
getur enginn min á foldu. 



VÖGGUVÍSUR. 

Pú sefur, bam, á svásum beði 
og sælir draumar skemta þér; 
þér hlasr á ásján himnesk glðSi, 
en hjartað blítt og rólegt er. 

Þú heims ei sinnir gjðUum glaumi, 
né getur séð hans töfra-mátt; 
alt eins og blóm á bláum straumi 
þú berst um lífið ósjálfrátt. 

Þú skilur eigi' í heimsins harmi, 
þitt hjarta beygja engin sár, 
á mæðu-soUnum móður-hvarmi 
þú mátt ei skilja þrungin tár. 

Pú saknar ei, þótt faðir fölur 
í furu-kistu liggi nár; 
þií hefir engar harma-tölur, 
þig hryggir enginn missir sár. 



91 

Ó, sofðu, bam, í sælum draumi; 
ó, sofðu rótt, meðan kostur er, 
því síðar trautt í tímans glaumi 
svo tnírrar værðar unt mun þér. 



HAUST. 



Alt fram streymir endalaust, 
ár og dagar líða; 
nií er lcomið hrímlcalt haust, 
horfin sumars blíða. 

Fölna grös, en blikna blóm, 
af björkum laufm detta; 
dauðalegum drynur óm 
dröfn við fjarðar-kletta. 

Alt er kalt og alt er dautt, 
eilífur ríkir vetur; 
berst mér ntgg í brjósti snautt, 
en brostið ekki getur. 



MYRKUR. 



Myrkur hylur marar-ál, 
myrk sig skýin hringa; 
myrkur er í minni sál, 
myrkra hugrenninga. 



92 

KVELDUÓÐ. 

Nú er glóhödduO 
að enáiisdýiA 
hnigin sól 
af himinleiOum. 
Dagur er horíinn, 
dimt er i geimi 
sveipast viObláum 
svörtum skýjum. 

Hrærist mér í brjósti 
hjartaO unga, 
eldlegum þrungiO 
acskumóOi. 

Dreymir og dreymir 
um daga betri, 
vakir sofandi 
í vonar-leiOslu. 

HvaO eru inndælar 
aesku vonir? 
Deyjandi dögg 
á dreymandi blómi. 
HvaO er ást 
í ungum bijóstum? 
AO eins dásætra 
drauma leikur. 

Hjarta, hjarta! 
sem himinn veitti 



93 

drauma-lífs 
dýrðlegs að njóta, 
flýðu veraldar 
fánýtan glaum, 
en sofðu vært 
í sælu-draumi. 



SUMARKVELD. 

Ó, hvað náttúran er nú fríö, 
ununar-rík og himinblíð,. 
blómin anga svo hýr og hrein, 
hjalar lækur við kaldan stein, 
leika geislar á lygnum öldum, 
leiftrar roði á skýja-tjöldum; 
alskæru höfði er að halla 
eldlokkuð sól að baki fjalla; 
hver fær þér lýst af ýta öld, 
alfagra, bjarta sumarkvöldl 
Æsku-manns hrein og óspilt sál 
ein fær skilið þitt huliðsmál, 
er hnígandi sól í híminljóma 
hjalar við guUna reiti blóma; 
þú skilur Ijúfan lækjar-nið 
og löngunarblíðan fugla-klið 
og fimbulraman frelsis-söng, 
er foss í gljiífra kveður þröng, 
En sú er fáum sæla léð, 
svellkalt er flestra ýta geð; 



94 

margspiltir eru manna synir, 
myrkur elskandi, Ijóss óvinir, 
því fasra Iftinn gefa gaum, 

gimdanna hrekjast fyrir straum. 

« « 

« 

Vertu' ekki' að reyna' að velkja mig, 

veröld; ó, eg hef elskað þig! 

En ]>ú varst gjörð af köldum klaka 

og kunnir ei minni ást að taka; 

tæla og véla viltu mig 

verð eg nauðug'r að hata þig. 



Á VETRARDAGINN FYRSTA, 

Nú blæs of hauður bitrum norðangjósti 
og báran glymur köld við unnar-steina; 
náttúran gjörvðU andláts-stunu eina 
frá heljarsæröu heyrast lætur brjósti. 

Snæþrungin ský í dimmu himins djúpi 
með dauðalegum svip á hauður mæna, 
horfið er alt úr hliðum skrautið græna 
og dalir klæðast köldum fanna hjúpi. 

Hræðstu þó ekki, hjarta' í veikum barm', 
að horfa lífs á götu vonarsnauða, 
en treystu drottins tryggu föður-hönd; 
hans ga^ku-sól i gleði skín og harm' 
og geislar hennar verma' f lííi og dauða; 
hún þfðir hels og harma klaka-bönd. 



95 

Á SÍÐASTA YETRARDAa 

Ó, farðu, vetur, vel í skautiO alda, 
þér vinar-kveðju' að skilnaOi tg færi 
og: daufa strengi hörpu minnar hræri, 
þótt hreyfist varla hjartaO mitt hiO kalda. 

Eg skelfist er eg hugsa' um mina heimsku, 
og horfi' á mínar liOnu æfi-tíOir, 
og hve eg mjög hef æfi minni spilt; 
ó, flyttu þaO aO grafar-djiípi gleymsku, 
og graf þaO djúpt, svo engir sjái lýOir, 
hve harmar lífs mig haf a asrt og tiylt 



HAUSTVÍSA. 

Fölnar rós og bliknar blaO 

á birkigreinum; 
húmar eins og haustar aO 

í hjartans leynum. 



VORVÍSA. 

Nú andar sunnan bliður blasr 
og blóm í dala-skjóli grasr 
og lóan syngur IjóOin blíOu, 
en lækir niOa' á engi friOu, 
nú alt er glatt og alt er kátt 
og yngdan gleOur sig viO mátt. 



96 

FriO eru glaOra fugla hljóð, 
fríO eru vorsins sigurljóO, 
fagur er dagsins fyrirboOi, 
fagur er guUinn aftanroOi, 
fagurt er blóm f fjallabliO, 
f ögur er lindin tacr og blíO. 

Eg finn þó eitt, sem fegra er 
og framar öllu skemtir mér, 
þaO ertú, meyjan munarbjarta, 
þitt milda augaO, hreina' og svarta, 
sem vekur yndi' og veitir friO, 
ei vorsins himinn jafnast viO. 

Siblómgan rósar-teit eg íinn 
á roOaskasrrí drósar kinn, 
sem unun veitir anda minum 
og eilíft vor i faOmi þínum. 
Þin ástar-röddin engilhrein 
má enda kveykja lif i stein. 

ViO minnar æfi hinsta haust, 
er heljar-storma dynur raust, 
er linnir gleOi lífs og harmi 
og lúiO hjarta frýs i barmi, 
þegar um ítra æsku-stund 
fyr örlög fram eg hnig á grund, 

ef aO þú, bjarta bauga-gná, 
um beO minn lágan gengur þá, 



97 

æ, skreyttu leiöiö litlu blómi 
og Ijúfum segðu ástar-rómi: 
"Tárvætta þygöu trygöar-gjöf, 
því trygðföst hjörtu* ei skilur gröf." 



Á KÖLDUM VORDEGL 

Beitilöndin byrgir fönn, 
björg trúi' eg flesta þrjóti; 
hungruð glottir Hel við tönn 
höldum döprum móti. 

Bjargarþrotnum bænda-múg 
bendir flest á dauða; 
ferlegan leggur feigðar-súg 
um forða-sali auða. 

Kalda fætur hungruð hjörð 
hristir á gaddi frosnum, 
augum svo á hretin hörð 
horfir nærri brostnum. 

Svíður mörgum soUin und, 
sérhvað þreki týnin 
Nú eru famir, frera-grund, 
frægðar-dagar þínir. 

Auðug varstií eina tíð, 
engum pínd af böðli, 
og þú brostir fræg og fríð 
frelsis móti röðli. 



98 

Á þig herjað^eigi blíö 
örlaga-nomin hef ur 
og loksins eftir langvint stríö 
líkblæju þig vefur. 

Svo hin gamla Garðars-bólm 
gráum sveipuO bárum, 
eins og sigruO hetja' á hólm 
hörOum deyr af sárum. 



ANDVAKA. 



Þegar um nætur þögla stund 
eg þreyi einn og felli tár 
og hjartaO slegiO und viO und 
um öll sín hugsar djúpu sár, 
þá er sem góöur andi þrátt 
aO mér því hvísli skýrt, en lágt: 
"Senn er nií gjörvöll sigruO þraut; 
senn er á enda þymibraut." 



ANDLÁTS-BÆN. 

LiOin á enda lifsins er tiO; 
leiOin er þrotin, sem tiöum er striO; 
liöiO er úr æðum hiö logheita f jör, 
lagt er mér að hjarta þeim eggsára hjör. 



99 

Lofa vil eg drottin liSna fyrir stund; 
lúnum anda skila' eg í gjafarans mund; 
lofa vil eg drottin, sem læknar mín sár; 
lofa vil eg hann fyrir gleði og tár. 

Fyrirgef mér, grunnlausa liknsemda lind; 
legg þú eigi dóm á mina þungu synd; 
heyr þú þinn deyjandi duglausa þjón 
sem deyjandi ræningjans fyrrum á bón. 

Af hjartans insta djúpi eg hrópa þig á: 
hrind þú mér vesölum eigi þér frá; 
alvaldur, deyjandi miskunna mér, 
að megi' eg í Paradís vera hjá þén 



LINDIN. 



Til þín, vina, fljótt eg fer, 
fagra lindin grænna dala, 
þvf aö einni unt er þér 
angurmæddu brjóstí' að svala. 
Við engja-rósir alda þín 
óman hreiíir munarklökkri; 
veröld sveipuð synda-rökkri 
björt í þinni skuggsjá skín. 

Þú við steina hjalar hljótt 
hindar-máli unaðsblíðu, 
kveður um sæla sumamótt 
og sjafnar-eld í brjósti þýðu; 



100 

þín mér skemtir bára blá, 
í bana-stríOi þegar titrar, 
meðtn geisli mánans glítrar 
hennar blíOu brjóstum á. 

Og hún sveiflast silfurtær 
svöl og hrein um vegu bláa, 
önnur þar til aldan slær 
og eyOast hlýtur lííiO smáa; 
hennar dauOa-brosiO blítt 
blikar móti stjömu-loga 
uppi' á heiOum himinboga 
vonarbjart og vinarhlýtt. 

Ó, aO myrkva æíin mín 
æfi hennar líkjast mætti, 
og þegar loksins lífiO dvín, 
lyktaOi meO sama hætti. 
Sannarlega' er sætt um stund 
f sælu' aO njóta gæOa lífsins, 
en undir eins viO komu kífsins 
sofna hinum blíOa blund. 

Sælt er aO lesa broshýr blóm 
blíOum vermdur sólar-ijóma; 
sælt er aO hlýOa' á svana-róm 
sveiftur himingeisla-dróma. 
Samt mun ekki sælla fást, 
en sínu lífs á vori fríOu 
meO hreinu brosi, himinbliOu, 
heim aO kveOja, æsku' og ást 



101 



SVANURINN. 

Þú forna ey, er fanna-blæja þekur 
í fimbuldjúpum norðurhafsins ál, 
þú átt svo fátt, scm yndi lífsins vckur 
og unaðs-draumi bindur mannsins sál, 
þú velkist aldrei veiku munaðs-táli 
og vekur 6ga með þrungnu Heklu-báli. 

Eitt er þar þó, sem anda minum tíðum 

ununar fékk um bjartan sumardag; 

það ert þú, svanur, sem meö rómi blíðum 

syngur hið himinfagra ástar-lag; 

með Ijúfum róm þú löngun hjartans innir 

og löngu horfna bemsku-stund á minnir. 

Af hjarta mínu hörmum tíðum léttu 

þín hjartans-kvök og mörg þar græddu blóm, 

þá er um vor með vatni spegilsléttu 

vendi eg, til að hlýða þínum róm; 

á unaðs-vængjum ástar-söngva þinna 

önd mín þá fló að landi drauma sinna. 

Og þegar sólin sveif að marar-gárum 
og sigurbjarma sló á fjalla hlíð, 
deyjandi geislar skulfu' á skærum bárum 
og skemti' eg mér við þeirra dauða-stríð, 
þá söngstu blítt, sem sorgarblíðum rómi 
silfurskær tár þú vektir fögru blómi. 



102 

Samt þín f dauOa syngur bliSast tunga, 
með sætum róm þú kveður heim og lif . 
Ó, lát mig, herra, hjartaS geyma unga 
svo hreint, aS eins eg megi, burt cr svíf, 
sáttur viO heim og siOsta dauOans kifiO, 
saklausum ástar-rómi kveOja lifiO. 



KVEÐJA 

úr bréfi til bröOur skáldsins, 1866. 

Heilsaðu öllum heima þar, 
heilsaOu öUum, sem eg þekti, 
sem eg í æsku ást til bar, 
þá engin sorg minn huga blekti. 
HeilsaOu breiOum Byrgis-sal 
og bænum okkar, Svinadal 
HeiU sé þér, jámköld Jökulsá; 
ég hef þér löngum setið hjá. 
Og blessun drottins berist æ 
um bygðir þær, eg heitast unni; 
sibliðum andi sælu-blæ 
og svala-lind frá unaðs-brunni 
líði of blessað bygðar-lag, 
þar bliðan lifði' eg margan dag; 
þar vil eg loksins líða hel. 
ijúfasti bróðir, farðu vel! 



103 

EINMANA. 

Engan trúan á eg vin, 
auðnu-dagar þverra; 
einn eg harma, einn eg styn, 
einn eg tárin þerra. 

Einn eg gleðst og einn eg hlæ, 
er ama-stundir linna; 
að eins notið einn eg fæ 
unaðs-drauma minna. 



MINNING. 



Það var um haust, er himinsunna blíð 
af heiðum boga var að ægi liðin, 
en mána-geislar gyltu fjalla-hlíð, 
eg glaður hlýddi' á lækjar-bunu niðinn; 
og norðurljós við bláa fjalla-brún 
blikuðu skær um heiðríkt stjömu-veldi, 
og bleikar engjar of og slegin tún 
ununar-bjarma sló á þessu kveldi. 

Þá gekk eg, mæra meyja, þér við hlið 
og munarsæll við þína studdist hendi, 
saman um ást og æsku rasddum við, 
og auga þitt mér hlýja geisla sendi. 
þá horfði' eg djúpt f hreina augna-lind, 
sem bjarta þitt til botns eg vildi kanna; 



104 

f þeirri Eden sá eg enga synd, 

en saklausa' ástar-trygO og gleOi sanna. 

Þá gleymdi' eg heim og gleymdi síálfum mér 

og glaður þáOi koss af þínum munni, 

f leiOslu bné eg hægt aO barmi þér 

og himinveigar drakk af vara-brunni. 

Þá fanst mér létt aO efna hvem þann eiO, 

er æskan sór f munar-sælu-draumi, 

þá kendum viO ei kaldan harm og neyO 

komandi daga', er svaf f öldu-glaumi. 

Sú stund er liOin, liOin sælu-tíO; 

lind þinna sjóna hrein er ekki lengur, 

úr hjarta þínu' er horíin Eden bliO, 

þar hreyíist enginn munarklökkur strengur. 

Þig höggormurinn hefir illa vilt; 

þú hefir bergt á epli, sem var bannaO; 

þú hefir allri æfi þinni spilt. 

Ástin er gleymin— þaO viO getum sannaO 



BÁLFÖR GAMALS UNNUSTU-BRÉFS. 

Þér eg löngum þrýsti fast aO barmi, 
þig eg las um marga sæla stund; 
mér þú varst í lífsins hrygO og harmi 
huggun þrátt og græddir marga und. 



loS 

Hjarta míns þú helgan loga kyntir, 
hlýddi' eg þrátt á blíöu orðin þín, 
heilagt ástar huliSs-mál þú intir 
hjarta þess, er bæröist vegna mín. 

Þií varst ástar-engiU, friöar-boði, 
eiðspjall trygðar, vonar-draums skuggsjá; 
sælu-daga sýndist morgunroði 
svífa frá þér lífs míns himin á. 

Svo var þá, en þú mig dróst á tálar, 
þvi mér falla tár um vanga nú; 
töfra-smíði svikafuUrar sálar 
sé eg glögt að verið hefir þú. 

Þú ert vætt af þiísund flærðar-tárum, 
þin meinsæri enginn telja má; 
líklegt er að báls f heitum bárum 
ei brunnið geti ófögnuður sá. 

Brendu, hverfðu, grimmri vafiið gleymsku, 
gef eg eldi fals og ásta-tál; 
grimmilega geld eg minnar heimsku, 
gremja vekur Iðngu slokkið bál. 



ÁSTAVfSUR. 

Flughraður andi flýgur minn 
i faðminn munarheita þinn, 
þar sem að hreina hjartað slær 
og helga ástar-blómið grær. 



106 

Ó, aö við blíða brjóstið þitt 
bresta loks mætti hjartað mitt, 
svo vængjum þinnar ástar á 
andi minn sviíi heimi frá. 

En tíminn mig þér flytur frá 
forlaga sterkum vængjum á; 
örmæddur flyt eg andláts-kvein, 
einmani dey við kaldan stein. 

Þótt fölur nár eg falli' á grund, 
það fær mér gleði' á dauðastund, 
að eina grátperlu augun þin 
ástinni helga vegna min. 



MANSONGUR. 

Þegar eg hníg i f aöminn þinn hinn friða 
og fast að þinum ástarrika barmi 
þrýstir þú mér með yndislegum armi 
og augað tindrar djúpa' og himinbliða, 

þá er sem sætt eg sofni og i draumi 
í sðlum engla himinsælu njóti, 
eg lið i burtu' úr lifsins öldu-róti 
algleymis borinn undurdjiípum straumi; 

þá óska eg— en orð eg má ei segja— 
að aldrei mættu slikar stundir þrjóta, 



107 

því himinsælu' í hjarta mér eg finn; 
eg óska þess, eg aldrei þyrfti' aS deyja, 
um eilífö mætti' eg slíkrar sælu njóta; 
mitt himna-rfki, þaS er faSmur þinn. 



TVÖ VIÐ UNDUM TÚNI Á. 

Tvö viB undum túni á 
tárin dundu' af hvarmi, 
mig lét hrundin hauklig þá 
hvítum bundinn armi. 



MANVÍSUR. 
I. 



Ef aS eg væri álfur smár, 
ósýnilegum vængjum búinn, 
þá skldi' eg víða fljiíga frár; 
en færí eg aS gerast lúinn, 
hægindi skyldi' eg hallast á 
(í heimi' er eigi slikt aS finna) 
miUi brjóstanna björtu þinna 
og heyra þitt bliSa hjarta slá. 

II. 

Þitt fagra hjarta, 
svo hreint og blítt, 
þitt hörund bjarta, 



108 

þitt viömót þýtt. 
þitt augaO mæra, 
þitt ástar-tal 
ástsjúkan særa 
til bana hal. 

III. 

Ungr var ck, er ungri 
unna-k fyrir Kjöl sunnan 
fold eyvita öldu; 
aldri fymisk þat skáldi. 
Enn man-k atlot hennar, 
enn þótt ei hana spenni; 
enn vil ek henni unna; 
enn er hún fríSust kvenna. 



SKILNAÐAR-KVEÐJA A EFTIR LEIKJUM. 

Lag: HvaO er svo glatt, o. s. frv. 

Ó, lifið heilir! Hjér skal nema staöar; 
í heimi öllu sin er mörkuO stund. 
Vér æskjum sálir allar væru glaOar 
og enginn maOur bæri hrygga lund. 
Ó, aO í sælu hreyfOist sérhvert hjarta 
og hvergi sæist ský á himni lífs, 
en gleOi-sólin sendi geisla bjarta 
og svarfOi þunga-öldur böls og kífs. 



109 

Og hafið þökk og heiöur, vinir blíöir! 
Vér hugarglaöir kveöjum yöur nú, 
Með undra-hraöa æfi hverfa tíöir 
og alt sér breytir skjótt um jaröar-bií. 
En af því Ufsins aldrei straumur bíður, 
þess yndis njótum meðan kostur er. 
Já, njótum glaðir lifsins, sem að líður. 
því leið óf ama enginn fyrir sér. 

Ó, hafið þökk! þér hlýdduð Ijúfu geði 
og horfðuð vora bama-Ieiki á. 
Ó, að vér hefðum getað vakið gleöi 
og gaman yður, vinir góðir, hjá. 
Vor vilji' er mikill, mátturinn er veikur, 
en mannúð yðar gefur dug og þon 
Vér vitum það, að lífið alt er leikur 
Að lifið heilir, ósk og bæn er vor. 



ÁSTARHARMUR. 

Svífur nú rökkur of svellfrosið vengi, 
sígur að kveldi og dags-birta þver; 
hreyfi eg skjálfandi hörpunnar strengi; 
hún er það eina, sem skemt getur mér. 

Á hljómanna vængjum minn amileygur andi 
frá óblíðu jarðar sér lyftir svo frár 
og svifur að draumanna sólgyltu landi, 
þars sorgiraar gleymast og ei falla tár. 



110 

Sælt cr þaö hjarta, er sætlega dreymir 
um sólheiSa daga og bærist með ró; 
sælt er þaö hjarta, er sorgunum gleymir; 
ei saknaSar snortið af grimmefldri kló. 

En er þá ei sæla í ástanna harmi? 
Inndæl er sigruð og burt liðin þraut. 
//vað er svo fagurt, sem kveldroðans bjarmi, 
er i&verfandi minnir á daghimins skraut? 

Þeir eru sælir, er sýta og gráta, 
því sælunnar faðir ei breytir sér einn. 
Sælan er eins fyrir syrgjandi' og káta; 
hann sér fyrir öUum; það gleymist ei neinn. 

Ef sælunnar kynnum vér sjálfir að njóta, 
í sælunnar allir þá lifðum vér draum. 
Sæluna hver einn um siðir mun hljóta; 
það syrgjendur gleður, því tíðin er naum. 



HEIMKOMAN. 

Þar, sem að fyrst stóð vagga vor 

á vorri feðra-grund 

og fram vér gengum fyrstu spor 

af föður studdir mund, 

þann blett með léttri lund 

vér lítum þessa stund 

Ih og heilsum aftur assku-dalnum fríða. :|| 



111 

SKÓLAPILTA-SÖNGUR. 

Sem léttur lax í straumi 

|: í lifsins öldu-glaumi :| 

vér líðum áfram æ um æsku-dagana, 

tra-la-la-la! 

Þá hver gleði annars eykur, 

því andi vor er hvergi smeikur; 

vort æsku-líf er leikur, 

sem líður, tra-la-la! 

Ha-ha, ha-ha, ha-ha, ha-ha, ha-ha, ha-ha, ha! 

Vort æsku-líf er leikur, 

sem líður, tra-la-la! 



FERÐAVÍSA. 

Inndælla eg ei veit, 

en o'n af fjöUum 

koma í sæla sveit 

og seggjum snjöUum 

gista hjá; 

gerist þá 

svo glöð vor lund; 

þá fagnar ferða-sveinn; 

þinn faðmur er svo hreinn; 

1: þá fagnar ferða-sveinn; :| 

svo hreinn; 

hann er svo hreinn, 

þú gcstrisna grund! 



112 



HEFNDIN. 



Eitt sinn einn tg gekk um grund 
í grimmu vetrar-frosti; 
á mig staröi hringa-hrund 
og hasOilega brosti. 

Svo mér gerðist gramt í lund, 
aO gætni alla' tg misti; 
greip því hvíta meyjar-mund 
og mjúkar varir kysti. 

OOru greinir ekki frá 
endir sögu minnar, 
en sæll eg reyndi sjálfur þá 
sætleik hefndarinnar. 



HEILABROT. 

MeO hnefum slær þú haus á þér, 
er hyggur þú muni vísdóm geyma; 
þær dyr aO knýja ónýtt er, 
því engin lifandi sál er heima. 



SJÁLFSLÝSING. 

Oft meO hrygO og harmi 
horfi' eg lífs á veg, 



113 

trcga-tár af hvarmi 
tíöum felli eg, 
veit eg fánýtt alt þó er; 
hjartaö mitt í heljar-klóm 
hlær að sjálfu sér. 



Á KALDADAL. 

Yfir kaldan eyðisand 
einn um nótt eg sveima; 
nú er horfiö Norðurland, 
nú á eg hvergi heima. 



LAUSAVÍSUR. 

Guð veit manns aö græða mein, 
þótt grandi lífs-andstreymi; 
sérhvert metur hann sorgar-kvein 
á synda-þjáöum beimi. 



Geng eg dapur gtgn um kifs 
gremju-soUna strauma, 
en sælla nýt þó löngum lífs 
á landi minna drauma. 



114 

Náttúran cr ávalt eins, 
aldrei sér hún breytir; 
þó aö gansi mars^t til meins, 
mér þaö unun veitir. 



Gegn um heimblns harma-safn 
hugaður skaltu fara, 
en freistinga viö tælitafn 
taka lííi vara. 



Aldrei græt eg gengna stund, 
en gleöst af því, sem líður; 
Ijóst tg veit, að læknuð und 
lengur ekki svíður. 



Við skulum ekki víla hót; 
það varla léttir trega; 
og það er þó ávalt búnings-bót 
að bera sig karlmannlega. 



Senn í hörðum bana-blæ 
brotnar andar-stofa; 
andvökulaust eina' eg fæ 
eilifa nótt að sof a. 



IIS 

Um fölvar kinnar falla tár 
fjörs um daga linu; 
ótcljandi svöðu-sár 
svella hjarta mínu. 

En haldi guö um hjálmunvöl, 
hót ei þarf aö kvíöa, 
margt þó særi biturt böl 
um bárur æfi-tíöa. 



Sorgar-skýja svífur fjöld 
sól fyrir gleði bjarta, 
óínxgju koldimt kvöld 
ívílir of mínu hjarta. 



Alt þó sýnist blítt og bjart 
blysum fyrir hvarma, 
innra getur manni margt 
megna vakið harma. 



Vaka lífsins verði þér 
svo vær og Ijúf og fuU af ró, 
eins og bana-blundur mér 
blíðri niðri' í grafar-þró. 



116 

Hjartans blæðir opin und 
ýfö af Lofnar völdum, 
þótt es f ylei stund og stund 
meö straumi tímans köldum. 



Eilíf a tíö og alvítt ním 
þótt andinn skoöaö feni:i, 
undum solliö hjartans hiím 
hölda þekti enfi. 



í heim eg nakinn hér kom fyrst 
heiminn nakinn við eg skil: 
ekkert grætt og ekkert mist 
eg á því hefi' aö vera til. 



EFTIRMÆLI. 



HELGI BYSKUP THORDERSEN. 

Ó, grát þú, kalda GartJars-frón, 
því drottins mikla hetjan hnígur 
og húmi sveipaö fótmál stígur; 
. þaö er fögux, en sorglcg sjón. 

í þinu skauti fríð hann fann, 
mót fjöndum þínum æ fékk varist; 
góðri baráttu i:at hann barizt 
og loksins sælan sigur vann. 

Huggastu, gamla GarOars-bólm, 
cr grætur þú þinn bezta niðja, 
cr þig um æfi-ár nam styðja; 
skoraðu þjóðir heims á hólm: 

'*Sýni8 afySar sonum þann, 
et meira unni mMur-lábi, 
meira vantrú og brœsni fjáSi 
og betur skyldU'verkSi vanní" 

(117) 



118 

Ó, sæla hetja, soföu rótt 
þin sál meö helgum öndum liíir 
og hrósar sigri sönnum yfir 
vantrúar-ðld og viUu-nótt. 



JÓN PRESTUR ÞORSTEINSSON 

Nú stiröa vil eg strengi 
með sterkum boga slá; 
tg hljóðs biö hölda mengi 
og hlýða Ijóð mín á: 
þess mærings vil eg minnast, 
er mestan hróður vann; 
þvi fáir munu finnast, 
er fremri voru' en hann. 

Um æsku-daga dýra 
á dimma æfi-slóð 
nam horfa augað hýra 
i helgum æsku-móð; 
því hjartað hvatti fríða 
hið horfna kappa-fjör; 
mót bðli búinn stríða 
hann brugðnum stóð með hjör. 

Og lifs um daga langa 
hann lét ei fallast hug, 
við harm á hólm réð ganga 
með hetju-móð og dug; 



119 

og vigri Skuld er veiföi 
með vigum tamri mund, 
hann eggjar dísar deyföi 
með dýrri karlmanns-lund. 

Þó aldrei eigin hreysti 
hann einni tnia vann; 
en góðum guði treysti; 
né gleymdi' að biðja hann. 
Hann lék i glöðum glaumi, 
er gleði-sunna hló; 
af hörðum harma-straumi 
lét hrekjast aldrei þó. 

Er lifsins röðuU lækka 
á leiðum sinum vann 
og flest það tók að fækka, 
er fyrrum gladdi hann, 
hann leit á liðna daga 
og liðinn æfi-draum; 
og sætt þá brosti Saga 
und silfurtærum straum. 

Á sælu hveli skjaldar 
hún skráði nöfnin dýr, 
þars hópur hetju-aldar 
i helgri minning býr; 
og fágað frægðar-ljóma 
hans fagra nafn þar skein; 
þess lof mun lengur hljóma, 
en letur sést á stein'. 



120 

Svo þýO hin þögla gríma 
nam þrcyttan hvfla beim, 
er lífs aO liOnum tíma 
fór læjandi af heim; 
en gulhium i:eislum friOar 
meO guOdómlegrí ró, 
lífs sól er sé til viöar, 
á silfurhærur sló. 

Nú hvflir hetjan styrkva 
á hægrí grafar-sæng, 
en sál frá sorgar-myrkva 
er svifin Ijóss á væng; 
og U|/pheims-stjömum ofar, 
þars engin blæOa sár, 
hún lávarO himna lofar 
fyr liOna gleOi' og tár. 



INGIBJÖRG HALLDÓRSDÓTTIR. 

Þótt hnígi sól aO svölum hrönnum 
og sveipi hauOur koldimm nótt, 
þótt fagni fugl á greinum grönnum 
og gleOi dagsins hverfi skjótt, 
þótt drjúpi úrsvöl dögg á rós— 
ei deyr hiO fagra himinljós. 

AO morgni rfs frá austur-unnum 
í allrí dýrO hin fagra sól 



121 . 

og hreinum geislum, himinruixnum 
hlæjandi kyssir jarðar-ból; 
hún þerrir fríðrar fjólu tár 
og foldar græðir kulda-sár. 

Svo gengur alt að guðs vors ráði, 
gleðin og sorgin skiftast á; 
þótt vinur hnígi íík að láði 
og logi tár á hreldri brá, 
þá huggar eitt, sem aldrei brást: 
Vér aftur síðar munum sjást. 



Hvi greip þig dauðans harða hönd 

úr heimi burt svo skjótt? 

Hví sleit hann ástar blíðu bönd 

og breytti dag í nótt? 

Hví særir hann nú saknaðar-tár 

af sorgar-mæddum hvarm 

og þrungin blasöa svöðu-sár 

í soUnum lætur barm? 

Hví er nú visnuð vanga-rós 
og viðkvæm stirðnuö mund? 
Hví er nú brostið bnína-ljós, 
er blikaði skært um stund? 
Hví er nií sofmn svipur hreinn 
og saklaust hjarta kalt? 
Eg veit það cil Þú veizt það cinn, 
sem veizt í heimi alt. 



122 

Þú vildir ei hiö blíöa blóm 

aö beygöu vetrar-hregg, 

né frostvindar með feigöar-róm 

hiö fagra skelfdu ntgg; 

þú sást, aö æsku-svefn er vær 

og saklaust hjarta rótt, 

og lést það f alla, f aöir kær, 

á fyrstu kulda-nótt. 

Og ensill leiO frá sælu-sal 
um sólar-hvolfiö bjart 
niOur aO jarOar dimmum dal 
og dýra hjartaO snart; 
og jarOar-lífsins brustu bönd 
og burtu skugga dró— 
aO himins-dýrO hin unga önd 
á engilvænsjum íló. 



EFTIR BARN. 

Alt þaO, sem fæOist, fæOist til aO harma 

og fella tár, 
unz hinstan lífs þaO lítur sólar-bjarma 

og kgst svo nár. 

Því heiminum vér heikum fyrst meO tárum 

og hvellum grát, 
kveOjum hann eins meO andvörpunum sárum 

viO okkar lát. 



123 

Ó, sæll hann er, sem ungur burt má svífa 

frá eymd og harm, 
áður en sorgir hjörtun óspilt hrífa 

í hreinum barm. 

Já, sæl ert þú, sem stuttan tíma dvaldir 

í stundar-heim, 
og æöri bústað eilífan þér valdir 

i unaðs-geim 

Pú leizt sem snöggvast Ijóma sólar fríðan 

og leiðst á braut 
í frelsarans, sem faömar alheim víðan, 

friðarblítt skaut. 

Sæl ertu því hjá sólnaveldis ráði 

svifin frá heim, 
og syngur lof á samfundanna láði 

siklingi þeim. 



VIÐ LÁT VINAR MÍNS. 

Nií samvist þinni' eg sviftur er; 
— eg sé þig aldrei meir! 
Ástvinimir, sem ann eg hér, 
svo allir fara þeir. 

Eg felli tár, en hví eg græt? 
Þvi heimskingi eg erl 
Þin minning, hún er sæl og sæt, 
og sömu leiö eg fer. 



124 

Já, sömu leiö! En hvcrt fer þú? 
Þig hylja sé eg gröf ; 
þar mun eg eitt sinn eiga bú 
of æfi svifinn hof. 

En er þfn sála sigri kætt 
og sæla búin þér? 
Eg veit það ekkil— sofðu sætt! 
— ^n sömu leiö eg fer. 



^ 



IL—ÞfÐINGAR. 



EI SKALTU GANGA' AÐ GLEÐI-BOÐl. 

Eftir Thomas Moof$, 

E; skaltu ganga' aö gleöi-boöi, 
hvar sjálif æskan leikur dátt 
og æfi sína öldra-goöi 
og ástum helgar dag og nátt. 
Hvílstu hjá mér í lágum lundi 
langt fjarri æstum heimsins glaum; 
lát þar þinn anda bregöa blundi, 
sem bundin var i gleymsku-draum. 

Og meöan blööum bleikra kvista 
brimkaldur stormur slær á grund, 
þá viö á vini minnumst mista, 
margrofin heit og liðna stund. 
Grannar og visnar greinir lafa 
of grátþöglum staö um kalda nótt. 
Viö drekkum minni grænna grafa, 
hvar gleymda hreystin sefur rótt. 

(125) 



126 

HEFNDIN. 
Eftir Joban Ludvig Runéhtrg. 

Um kiöir blóma leikur sér 
lækjar-báran kvika; 
p-asi vafiö engiö er, 
ótal rósir blika. 

Fagrar meyjar fóru' að sjá 
friða sumar-dalinn; 
ungur sveinn í leyni lá 
und litlum runni falinn. 

Linda skemta lofnar sér, 
leika, dansa, skrafa, 
og segja margt, sem ekki er 
eftir vert að hafa. 

" Ef maöur heyra oss nú á 
einhver mætti' og líta, 
mundi blygöun mála þá 
marga vanga hvíta. 

"Við skulum setja svo," þá kvað 
sveinn og reis á f ætur, 
"aö runnurinn héma heyrði það; 
hann hefir á mörgu gætur." 

"Grípum hann, sem hraðast máJ" 
Hann er þegar tekinn. 
"Hann skal bundinn hefndir fá!" 
Hefndin vel er rekin. 



127 



í fífla-leggjum fjötraður sveinn 
fékk þá hegning þunga, 
því kátur svanni hver og einn 
kysti drenginn unga. 



TEKLA. 

Eftir Sckillir; snúiO úr "IValUnstHn: 

>að er andi hans, 
sem á mig kallar, 
og sveitir sveina 
hinna sókndjörfu, 
er í hadd jarðar 
með honum féllu, 
hans svo hefndar-fóm 
heita mætti. 

Fyrir dvöl 
drengir hraustir 
óvirðulega 
mig ásaka, 
>eir, sem foringja 
fylgdu sínum 
og létu glaðir 
líf með honum. 

Svo gerðu hetjur 
hinar hugstóru. 
Skal eg þá ein 
eftir lifa? 



128 

Nci, ncil lárviður, 
er lik hans skreytti, 
vegna mín 
þar var og laginn. 

Ó, hvað er lífiö 
án ástar-ljóma? 
Autt og dapurt 
og einskis virði; 
það að vettugi 
virða hlýt eg, 
nær þess ágæti 
alt er horfið. 

Ó, nær ást þína 
eg unnið hafði, 
leiðir mér sýndust 
lífsins bjartar; 
alf agran dag 
f árljóma runninn 
sá eg tvær stundir 
í sælu-draumi. 

Þegar á leiksvið 
lífs eg vendi, 
við inngang þess 
stóðstu engilfagur; 
sýndust mér þá 
sólir þúsund 
hina vonfögru 
veröld gylla. 



129 

Þú, sem frá bemsku 
björtum dögum 
engiU varst minna 
assku-drauma, 
unna'g einum þér 
árgeisla blíðra 
ástar-lífs-morguns 
æfi minnar. 

Titruðu hjartans 
tilfinningar 
sem aftanskin 
á öldu gljiípri, 
og auga þíns 
unaðgeislar 
í minni sál 
endurskinu. 

Eyddu þá örlög 
með ofríki 
hörð og köld 
hjartans gleðí 
og vin ástríkan 
í val feldu. 
Slík eru forlög 
hins fagra' í heimi! 



130 

SÆLA FRIÐÞJÓFS. 
Eftir Esaias Tsgmér. 

Fljótt synir Bela ferðir laga 
um fróniO, liðs að afla sér; 
þeim býðst ei mitt; f Baldurs-haga 
mitt bardaga-svið og heimur er. 
þvi vil ee laus við þungan elclca 
ei þengils skeyta' um heiftar-geð, 
og tvímenning guða-gleði drekka 
glóhærðri Ingibjörgu með. 

Og meðan geisla-unnir margar 
umvefja blóma-ríkið Ijóst, 
ímynd þess Ijóma', er Ingibjargar 
ásttieita sveipar meyjar-brjóst, 
eg mun á auðri strðndu standa 
stúrandi mjög með hjarta sært 
og rita þar á sjávar-sanda 
með sverði hennar nafnið kært. 

Ó, hversu lengi líður stundin, 
hve lengi, dagur, tefur þú! 
hefurðu' ei skoðað lága lundinn 
og Ijósa tinda fyrr en nú? 
Býr ekkert víf hjá vesturstraumi, 
sem vasntir þinnar komu hljóð, 
til þess að syngja' i sælum draumi 
sveipt þínum geisla ástar-ljóð. 



131 

Nú þreyttur eftir langar leiðir 
þú loks of dverga stígur fald; 
aftaninn guöa yfir breiðir 
unun gullroðið hvflu-tjald. 
Um ást mér heyrist, lind, þú Ijóðir, 
og Ijúfur blær um himinbraut. 
HeiU sé þér, gríma, guða-móðir, 
gljáperlum sett með bníðar-skraut. 

Þögular stjömur leið fram líða, 
líkar elskhuga meyjar til. 
Elliði, yfir fjörðinn fríða 
flughraður svífðu mér í vil. 
halda vil eg til helgra stranda, 
í helgilundum skemta mér, 
þars Baldurs hörgar bjartir standa, 
þars blíða ástar-gyðjan er. 

Ó, hversu sæll eg stíg á grundu; 
þú, storð, þig vildi kyssa eg 
og blóm, sem hreinni breiðið mundu 
blæju guðvefjar á minn veg; 
þú, guUni máni, geisla fága 
glitrandi lætur hof og lund, 
eins og í brúðkaups-sölum Sága 
þú sæll í geisla hvílir blund. 

Hver kendi bekk við blóm í dölum 
mín blíð að hjala ástar-ljóð.^ 



132 

Hver kcndi norðurs nætur-gölum, 
mins neggs að kveða sorgar-óð? 
Mynd Ingibjargar álfar rita 
með aftanroða húms á dúk; 
þá fegurð má ei Freyja vita— 
hún feykir því burtu öfundsjúk. 

Sjálft lít eg vífið vonarfríða, 
þótt vegleg hverfi himinmynd; 
eins trygg og minning assku-tíða 
mér ástar hennar svalar lind. 
Ó, lát mig þrýsta þér að hjarta, 
sem þinna vegna bærist ótt; 
þú, von mfns anda ástarbjarta, 
i ðrmum mínum hvíldu rótt. 

Blómskrauti rósa búin rjóðra 
og björt sem morgunroða-ský, 
svo hrein sem hugur guða góðra, 
sem Gefnar andvörp munarhlý— 
ó, kystu mig, svo Ijúfur iogi 
lifni míns neggs í hjarta þér; 
hverfa mér jörð og himinbogi, 
er hreinan koss þú gefur mér. 

Óttast þú ei. Með hrausta hölda 
hér er í gunnar-skníði Bjöm, 
óvina móti ægum f jölda 
örugga fús að sýna vöm. 
ó, að eg mætti málms að fundi 
með þig í faðmi ganga nú; 



133 

að ValhöU sæll eg venda mundi, 
valkyrja mín ef yrðir þú. 

Hvað þú um Baldurs reiði ræðir? 
Hann reiðist ei, hið milda goð; 
elskenda bænir hann í hæðir 
heyrir, því ástin er hans boð. 
Sá guð með ást f brjósti bliðu 
og blæju geisla enni ^kreytt, 
hann unni Nönnu ástarþýðu, 
sem eg þér nú, svo blítt og heitt. 

Hann hjá oss er og mynd hans mæra; 
á mig hans starir auga blítt. 
Fóm vil eg helga honum færa, 
mitt hjarta varmt og ástarþýtt; 
föUum á kné, því fóm ei veita 
fegri né betri kunnum vér, 
en trygð hvort öðm hrcinni' er heita 
tvö hjörtu, svo sem Baldurs er. 

Virð mína elsku hreina' og heita, 
sem himni' er meira skyld en gmnd 
og heim til himins lystir leita, 
þars Ijúfa dvaldi' hún bemsku-stund; 
ó, að eg þar nú alsæll dveldi, 
ó, að eg léti með þér líf 
og uppheims-sölum að svo héldi 
í örmum þínum, fölva víf ! 



134 

Svo meOan herja hópar stríðir 
um hallar guUna ríOu grínd, 
hjá þér es sæti, svanninn fríði, 
og sjónum leiddi þina mynd. 
Nacr ðldradísir Óöins sala 
einhverjum bæru Ijúfan mjðð, 
um ást við skyldum hljótt þá hjala 
og homin guUnu ta^a glöð. 

Laufsal eg byggja Ijiifan mundi 
á Ijósri strðnd hjá firði blám; 
þar skyldum við í blíðum blundi 
und björtum hvflast epla-trjám. 
Er sólin myndum morgunroða 
hinn myrkva skreytti himingeim, 
þá við að sölum svifum goða; 
og samt oss fýsti þangað heim. 

Loggeisla þinna lokka fríðu 
meö Ijósum skreytti' eg stjömu-her, 
síðan f Vingólfs sölum blíðu 
í sælu léki, víf, með þér; 
af gleði' og ást vor hjörtu hlægi 
himinsins dýrðar unun seld, 
er silfurskeggi búinn Bragi 
bníðkvæði flytti nýtt hvert kveld. 

Nú heyrist söngur þrasta þýður, 
þrúðhelgrí Valhöll svifinn frá; 
á lægi máni leiftrar bliður, 
úr landi dauða' er bjarmi sá; 



135 

og ásta-vcröld mynda mæra 
hið milda Ijós og kvaeöin fjörg; 
þann heim að sjá es þrái' hinn skæra 
með þér— með þér, ó Ingibjörg! 

Ó, grát þú ei, því enn þá straumar 
í æðum mínum boga lífs; 
en tíðum mannsins munar-draumar 
frá myrkum svífa slóðum kífs. 
En er þú faðminn bjarta breiðir 
og blíðu augun tindra hrein, 
ofan til þín þú óðar' leiðir 
af uppheims-sælu hrifmn svein. 

Lævirkinn kveður; kátt nú dúfu 
kvakið í lundi heyrast vann. 
Lævirkinn sefur; sætt und þúfu 
hjá sinum maka blundar hann. 
Þau eru sæl; þeim engin meina 
umbreyting timans samvist má; 
þau eru frjáls sem fjaðrir hreinar, 
er flytja þau um loftin blá. 

Nú dagur skín; nei, daufur Ijómi 
dreiíist um austur vita frá; 
enn þá er nótt og enn i tómi 
um ást við þig eg hjala má. 
Flýt þér ei, dagsins dýra stjama, 
i djúpan skalt þú hniga blund; 
Friðþjófi sofa fyrir gjama 
að fimbulvetrar máttu stund. 



136 

Nei, slíkt er heimska' að hugsa' og sesja, 

því hægur andar morgunblær, 

eins 02 á vanga minnar meyjar 

í munar-ljóma rósin hlær. 

Nú hreyfist lífið; hrannir blika 

QS hópar fugla leika sér; 

þeir synsja blítt með sefa kvika, 

en sjafni burt og nóttin fer. 

í allri dýrð hún upp nú líður— 
ósk mína fyrirgefðu, sól! — 
og geisli hennar gimlisblíður 
gyllir hið myrka foldar-ból. 
Sá væri sæll, er veg sinn gengi, 
sem veg þinn björt þú gengur nú, 
og Ijóss og sigurs líf sitt fengi 
i Ijóma sveipað eins og þú. 

Þér færa' eg vil og fríðan sýna 
fegursta dýrgrip norðurheims. 
Ó, uppheims-röðuU, annast þina 
imynd á slóðum jarðar-geims; 
hreinn sem þitt Ijós er hennar andi, 
sem himinn þinn er augað blítt, 
álika bjart og alskinandi 
er ykkar lokka-safnið blitt. 

Farðu vel, ástmey! — öðru sinni 
aðra við sjáumst lengri nótt; 
af vör eg enn þá eitt sinn þinni 
ástanna mungát teyga rótt. 



137 

Sjáðu mig oft i sælum draumi; 
saknandi göngu timans mæl. 
Mundu mig lifs i grimmum glaumi; 
gleymdu mér ekki! vertu sæl! 



SORGAR-GYÐJAN. 

Eftir Kristján muter, 

Hástóli glasstum himíns frá 
hilmir alvaldur goða-ranna 
leit niður heimsins leiksvið á 
og leiddi sjónum ástand manna. 
Til sin þá koma herran hár 
harmþrunginn svanna gat að líta; 
stóðu i augum trega-tár, 
titraði' af ekka brjóstið hvíta. 

"Hver ertu, sorgar-mædda mey?" 
mildingur himna spurði blíður. 
"Hvi má þitt hjarta huggast ei— 
hvi hrygðar-tár af augum h'ður?" 
** Sorgar-gyðju," hún svara vann, 
"mig sjótir kalla jarðar-búa. 
Ó, mikli guð! mér enginn ann, 
en allir baki við mér snúa. 

"Herra, þi5 gerðir hlutverk mitt 
harma að vekja sonum manna. 



138 

Aldrigi braut eg bo6orð þitt; 
það bracnar allir mesa sanna« 
Fómir mér ckki færir ncinn, 
þótt fagnandi dýrki euði hina; 
hata mis sprund og sérhvcr sveinn, 
svo mér cr cnginn kostur vina. 

"Æ, hví var cngin sjöf mér geymd, 
fyrst s:uðs ce máttku hlýöi boðum? 
Eða hvort haf a allir glcymt, 
að cin cr cs af himingoðum? 
Á eg alcin að sitja' og sjá, 
er sælir guðir fómir þiggja, 
og harmi þrungin hlusta á 
heiftar-orð reiðra moldar-byggja?" 

"Huggastu," greiddi herran svar; 
"hjarta þitt lát ei sorgir pína, 
þó að skinhclgir hrassnarar 
helgi þér ckki gáfur sínar. 
öfunda skaltu ekki bönd, 
þótt ilman finni' af þeirra hlauti, 
né þótt drambþrungins höfðings hönd 
hof þeirra prýði gullnu skrauti. 

"Eg veit, þér enginn blótfóra bjó; 
eg bauð svo fyrr, og svo hlaut vera; 
annað þér vcitist asðra þó, 
cr enginn með drambi f ram réð bera, 
er harmþreytt brjóst á hrygðar-tíð 
heitu fram stynur sorgar-kvcini 



139 

og auðmýkt hjartans angursbliö 
andvörpum fómar þér í leyni. 

"Unnustu tárin ástarkær 
elskhugans feld á köldu leiði 
og grátperlur, sem móðir mær 
moldum sins hnigins niðja greiðir. 
sérhvert þér helgast sorgar-kvak 
og svana deyjandi ástar-rómur, 
elskunnar sætast andar-tak, 
er þinn grátfagri helgidómur. 

"Kunngerir guða kraft um lönd 
klerkur af tníar-drambi hrifinn, 
sendir þeim fómir siklings hönd 
saklausra manna blóði drifin. 
Þeirra ofdramb og hroki hár 
hryggir skilfinga goða setra — 
en hjartað þér sín helgar tár, 
og hjartað það á ekkert betra." 



HINN DEYJANDl HERMAÐUR. 
Eítirjoban Ludvig Rumbirg. 

Ei lengur sólin sæla skein 

á soUinn Hildar-leik, 

og heljarsærðra hinstu kvein 

þau hættu' og urðu veik, 

og koldimm grfma hauður og höf 

nú huldi þögul eins og gröf. 



140 

Viö myrkvan vog á mjúkri strönd 

einn maður aldinn lá, ^ 

um ennið studdi' hann hægrí hönd, 

með holsár brjósti á, 

en augun lýstu hetju-hus 

os horfnra daga kappa-dus. 

Ei við hans hlið neinn vinur stóð, 

er vissi' hans sfðstu orð, 

og eigi hné hans bana-blóð 

á blíða ættar-storð; 

hans hygO stóð Volgu bökkum á, 

Nú bjó hann gestur fjöndum hjá. 

Hálfbrostnum augum upp hann brá 

og ungling særðan leit, 

er harla nærri honum lá 

og hraustu lífi sleit; 

hans auga starði oft á þann, 

er assku-lífið kveðja vann. 

í heiftar-fullri Hildar-þrá 
með hraustri kappa-lund 
þeir bana-spjótimi bárust á 
og blóðga vöktu und; 
nú hugði ei hinn aldni' á stríð 
og unglings brá var friðarblið. 

Og nóttin huldi hæð og dal, 
— það heyrðist ára-glam; 



141 

og í því máni' úr uppheims-sal 
kom undan skýi fram, 
hann sá hvar lenti lítið fley, 
á land upp ganga sá hann mey. 

Sem vofa þögul vals um slóO 
hún vendi' og feldi tár, 
hún dreyra-strauma djúpa óO 
og drengja leit á sár; 
en aldurhniginn halur leit 
á hennar för um dauOra reit. 

Á hina þöglu meyjar-mynd 

hans milda auga sá, 

er leiO um valinn létt sem hind 

og lítt viO óg^nir brá; 

hann gruna tók, hví erátiO sprund 

svo gengi þar um nastur-stund. 

Og hægt og þögul hans á fund, 
þars hinn nam blunda rótt, 
nú gekk hin unga auOar-grund 
um unnir dreyra skjótt; 
viO bleika mánans birtu þá 
hiO bleika unglings lík hún sá. 

Hún kendi skjótt og kallaOi' á 
hiO kæra nafn, en ei 
hiO særOa hjarta svar nam fá; 
aO sveinsins barmi mey 



142 

þá hneig, en fjör var horfið alt 
og höndin stirð og brjóstið kalt. 

Þá hné af öldungs auga tár 

og orð hann mælti hljótt, 

sem að eins drottinn heyrði hár 

og heljarþögul nótt; 

og fram hann gekk eitt fet með ró, 

að fótum meyjar hné og dó. 



Hvað þýddi augans huliðsmál 

og hans hin síðstu orð? 

Hvað þýddi tára brennheitt bál, 

er blóöga hné á storð? 

Seg mér, hvað hans í huga bjó, 

er hné hann jarðar til og dó. 

Hvort vildi' hann friða hjarta þjáð, 

er hóf hann veikan róm? 

Hvort bað hann drottin heitt um náð 

í hinum mikla dóm? 

Hvort grét hann eymdir ýta við, 

er ávalt svifta' og sviftast frið? 

Fjandmaður hann af fjarri strönd 

oss flein á móti bar; 

þó taktu klökkur hans i hönd 

og hugsa' ei hver hann var; 

því hatrið lífs er hefndar-gjöf, 

en hefndin aftur snýr við gröf. 



143 

BERNSKUMINNING. 
Eftir Rumhirg, 

Minnist eg æ 
þeirra yndis-stunda, 
er berasku árroöi 
brann mér á kinnum; 
f hjarta mér þá greru 
himinrósir 
engu hagléli 
enn þá lostnar. 

Lék eg þá sæll 
f sakleysis draumi, 
sem andi morguns 
á engja-rósum; 
gleði mín var hrein 
sem geislar himins, 
tár min sem daggar 
dropar léttir. 

Eilífum skreyttur 

Edens-blóma 

hló við mér heimur 

f himinsælu, 

meö mér blær himins 

og bekkjar niður 

baraleikum lék 

við blíða náttúra. 



144 

örskoti fljótara 
leiðstu, æsku-vor, 
aldrei hjarta mitt 
þú oftar vermir; 
blómgast árlega 
bjarkir fagrar, 
en lífs-blóm eitt sinn 
og aldrei framar. 

Yndi þess er horfið, 
og til ónýtis 
rætur þess eg vökva 
regni tára; 
laufin fölnu 
leita' að eins grafar; 
hnígur stofn í skaut 
helkaldrar móður. 

Ó, hve óðfluga 
áfram liða 
stundir starfsemi, 
stundir vonar. 
En fyrst að lífið 
líður svo ótt, 
hví þá á leiðinni 
linnir þess gleði? 

Stari eg á horfnar 

stundir æfi, 

sem farmaður á strendur 

fósturjarðar; 



145 

það er bernskunnar 
að brosa' og njóta, 
en assku-manns 
aíls að freista. 

Hvað er heims-dýrð öU, 
er hygg eg á, 
móti leiksviði 
Ijúfrar assku? 
Hvað er lárviður 
lísfrægðar allrar 
móti blómsveigum 
bemsku-dala? 

Gráta skal þó eigi! 
Gleði horfna 
andi amfleygur 
ei aftur finnur. 
En minning blið 
berasku-daga, 
fylg þú mér æ 
um æfi-brautir. 

Vera má, að einhver 
vinar-hendi 
létti mér böl, 
fyrr en lýkur vegi; 
vera má, að aftur 
ellin veiti 
fölnaðrar æsku 
frið og gleöi. 



146 

Þegar stafstuddur 
eg starí lotinn 
á fuUkomins 
friðar-hvílu, 
ganga skal eg glaður 
að grafar-dyrum, 
sem fyrr eg vonglaður 
til vöggu gekk. 



MY SOUL IS DARK. 
Eftir Ðjron. 

Láttu nú strengi gigju gjalla, 
geigvænu myrkri felst mín önd; . 
svífa lát ástar-óminn snjalla 
að eyrum mér frá þinni hönd; 
og búi von í barmi sárum, 
blítt hana veki kvakið þitt; 
lát hvarminn döggvast huldum tárum, 
svo höfuð þau ei brenni mitt. 

Lát strengi lýsa sorgum sárum; 
nú sízt er gleði-lag mér kært, 
því eg þarf lít að ausa tárum, 
ellegar brestur hjarta sært— 
hjarta, sem nagar harður tregi 
og hvfldar íinnur engan stað; 
þess stund er komin, ef þú eigi 
með ástar-rómi lífgar það. 



147 

BANAMEINIÐ. 
Eftir HiÍHi, 

Sólin blið og himinhrein 
hneig aö fjalla baki, 
þá við saman undum ein 
undir bæjarþaki. 

Sveif til hreiðurs fuglinn frár 
f agur heyrðist kliður, 
eldheit hnigu ástar-tár 
af augum þínum niður. 

Þína ástar-þýðu önd 
þungur harmur nisti; 
féllu tár á fagra hönd, 
er fast að munni' tg þrýsti. 

Síðan rætur sorgar-ljár 
særir lifs mins rósar; 
mig hafa eitrað ástar-tár 
ólánssamrar drósar. 



HIÐ DEYJANDI BARN. 
Eftir //. C. Andirnn, 

Móðir, eg vil halla höfði þreyttu 
og höfga værum hvila mæddar brár; 
harmaöu' ei! Þá hinstu ósk mér veittu; 
hlýrum minum á þin brenna tár. 



148 

Inni' er kalt og úti stormar hvína: 
alt á landi draums er fagurskreytt; 
æskufapir englar fyrir skína 
auganu, sem lokast hefir þreytt. 

SérBu. móðir, landið fagurljósa, 
Ijiift sem brosir augum mínum viö? 
Heyri' tg svífa' af svaeði himinrósa 
sætan engilgígju stren^a-nið. 
Þar hinn blíði lausnari' heimsins lýða, 
er las:ði blessun yíir bðmin smá, 
mér á móti breiðir faðminn blíða, 
brautum jarðar þegar hverf eg frá. 

Minni hönd að þínu hjarta þýðu 
þrýstirðu, sem ótt eg bærast finn; 
ástar-tár af augum þínum blíðu 
ofan falla los:avarma kinn. 
gleðstu, móðir, heims er þrotinn harmur; 
nær hjartað brestur endar sérhvert stríð; 
nú það sæfir engiUegur armur— 
önnur byrjar sælli' og betri tíð. 



TIL ÍSLANDS. 
FrumkveOiO á grlsku af Robirt Low$. 

HeiU sé þér, eldþnmgna ey, 
er isklædda tinda í skýjum 
vef ur, af hreggviðrum hrist 
og hamrömmum umbrotum Loka. 



149 

Yzt þar á útkjálka heims 
ægivald harðstjórans flýöi 
Norðurheims þníðeflda þjóð 
og þjóðveldi alfrjálst réð stofna; 
lifði svo laus þar við sorg 
und lögum hins heilaga frelsis 
og gladdist við ginnhelgan mjöð 
guðlegum Mímis af brunni. 



ÁSTARGNOÐIN. 

Eftir Th, Moore. 

Um æfinnar ókyrru strauma 

áfram við bæði 

á veiku, en flughröðu fley 

flytjumst án dvalar; 

himininn heiður og blíður 

hlær okkur móti, 

tíðum þótt skjótlega skyggist 

skýkólgu-drunga. 

Á ströndinni löngum við lítum 

litfagra bletti; 

ó, hvað við mundum oss æskja 

að eyða þar dögum, 

en flugárar tímans oss flytja, 

vér fáum ei dvalið; 

áfram við höldum; ó! áfram 

við óðfluga svífum. 



150 

Er helkaldar haglskúrír dynja 
og hvínandi stormar, 
við munum brosandi bíða 
blíöarí daga 

og sárköldu svo móti éli 
svalblæjur rcisa, 
þangað til sólin hin sæla 
sendir oss geisla. 

Sælunnar sólheiðu stundar 
við svo skulum njóta; 
hennar býr himneska gleði 
á hverfanda hveli; 
þrautunum þar skulum gleyma 
og þeirra ei minnast, 
kvíöa hins komanda svæfum 
kossa með hljómi. 

Svo munum þan^að um siðir 
svífa við bæði, 
er lífs-öldur freyðandi falla 
af flughömrum dauða; 
það eru fastbundin forlög 
hins fasra og myrka, 
neðan við geigvænu gljúfrin 
í geiminn að hverfa. 

Alt eins mun okkur sá tími 

unaðarrikur, 

ef við þá höldumst í hendur 

og hvert annað styðjum; 



ISI 

falslausum faömlögum bundin 
fet það við stígum, 
og trygöfðst með hugpníöu hjarta 
höldum þar niður. 



AMALÍU-SÖNGUR. 
Eftir SchilUr. 

Hann var fagur, fremstur yngissveina, 
friðar-engils svip á enni bar, 
augað blítt sem árdags-sólin hreina, 
er endurskín í spegilsléttum mar. 

Ó, hans faðmlðg! hjarta sló mót hjarta, 
himinóvit svæfði fjör og mál; 
við gleymdum heim; um geima Ijóssins bjar^a 
á geisla-vængjum flaug hin þrungna sál. 

Ó, hans kossar, Edens-sælu draumur! 
sem elds-log tvö, er saman renna skær, 
eins og hörpu inndæll heyrðist glaumur, 
sem engilhönd í Ijóssins sölum slær. 

Andi tengdist anda himinblíður, 
eldleg rós á kinnum titra vann, 
saman runnu sefar; heimur víður 
í Sjafnar-loga okkur kring um brann. 

Hann mér hvarf sem himinský í vindi 
og hrygðar-tárin ekkert gagna mér; 
hann mér hvarf, og alt mitt lifsins yndi 
í angurstunu þunga breytir sér. 



152 
MANSÖNGUR. 

Eftir Scbilhr. 

Langt frá jörO tíl Ijóssins unaðsala 

lið eg burt í óráOs-sælu-dvala, 

á mig þinn er enniröðuU skín; 

í uppheims-sælu áfram líð cg straumi, 

ásján mina nær i sælu-draumi 

endurspegla augun bláu þin. 

Vonarbliður Edens-svana-ómur, 
uppheims-sólna fas:ur gisju-hljómur 
munarölvuð eyru hrifur min, 
Andans drukknar afl i gleöi-straumi, 
ástar-söngva nær með sætum glaumi 
unun vekur engiltunga þin. 

Þér fylgir ástar-engla sveimur bliður, 
alt i leiðslu þig umhverfis liður, 
svo sem töfrað Orfeifs hörpu af. 
Ó, þú sól, sem alla fegurð geymir, 
af augum þinum vonarfögrum streymir 
eilift grunnlaust ástar-geisla haf. 

Vara þinna vinar-brosið hreina 
vakið getur líf i brjóstum steina 
og i jöklum æðar látið slá. 
Alt er draumur augum fyrir mínum, 
i augum þegar fagurbláum þinum 
''Eg elsha þig" þau orð eg lesa má. 



153 

Á ÞÍNUM VÖRUM ERU TÖFRAR. 
Snúið af dönsku. 

A þínum vörum eru töfrar, 
í augum þínum grunnlaust djúp; 
sem engiUjóð í eyrum lætur 
þín ástar-röddin munargljúp. 

Af enni þínu geislar glóa, 
sem gríma koldimm hár þitt er; 
hvar sem þú fótinn bjarta bærir, 
blómálfa sveimur fylgir þér. 

'í þínu brosi' er eilíf speki, 
ódáins-rósir blika' á kinn, 
líðandi heimi lífs er brunnur 
hinn Ijóma-sveipti barmur þinn. 

Þín sál cr helgur, syndlaus heimur, 
sólfagurt, eilíft vor þar býr, 
sem ástarþrungínn á eg starí, 
sem elska þig mig biður og knýr. 



SKÁLDIÐ í ÚTLEGÐINNI. 
Eftir HHm, 

Þegar morgun-sólin sæla 
sveipar alt með Ijósi gljáu, 
geng eg fram hjá glugga þínum 
gleðja mig þín augun bláu. 



154 

Pú meO undnin á mig litur; 
auga þitt mig spyr hiO bjarta: 
"Hvaöan crtu, útlcndingur, 
og hvað liggur þér á hjarta?" 

Eg cr skáld á Fróni faeddur, 
á Fróni kunnur hverjum manni; 
þegar mestu manna' cr gctið, 
mín er einnig getið, svanni. 

Til þess, sem mitt hryggir hjarta, 
hjörtu' á Fróni allmörg finna; 
ef þar er minst á þungar sorgir, 
þá er getið harma minna. 



^ 



KRISTJÁN JÓNSSON. 

(1842-1869) 
Eftir BJÖRN B. JÓNSSON. 

Til eru tvenskonar tegundir hl6mz—mkiu6 
blóm og vilt blóm. Ræktuöu blómin eru í 
húsum og blómstur-görðum. t>au eru ræktuð 
af mönnum, sett niður eftir föstum reglum og 
standa í ákveðnum röðum. Viltu blómin vaxa 
úti á víðavangi, ekki eftir föstum reglum, ekki 
i ákveðnum röðum, heldur eins og náttúran 
býður þeim. 

Til eru tvenskonar tegundir i\xg\i—taindir 
fuglar og vilHr fuglar. Tömdu fuglamir halda 
sig fyrir innan skorður þær, sem mennimir hafa 
sett þeim. Þeim er sumum kent að tala orð 
og syngja iög. En þeir syngja ávalt eins og 
þeim hefir verið hent að syngja. Viltu fugl- 
amir eru óbundnir við form og reglur. Þeir 
fljúga svo hátt og svo langt sem þeim þóknast. 
Þeir hvfla sig á þessum kvistinum í dag, en á 
öðrum, í hundrað mflna fjarlægð, á morgun. 
Og þeir syngja, eins og frjálsar vemr, það eitt, 
er þeim býr í brjósti— syngja það, sem náttúm 
þeirra er samkvæmt. 

Til em tvenskonar tegundir skálda — íþrótta- 
skáld og bugvitS'Skild. íþrótta-skáldin em skáld 
(155) 



156 

af viti og lærdómi. Þau hafa Uert að yrkja. 
Þau yrkja eftir listarinnar reglum. Hjá þeim 
cr formið alt lögbundið nákvæmlega. Þau kunna 
að raða hugsunum sínum niður skipulega og 
hafa þær sálarfræðislega réttar— þau yrkja af 
því þau kunna að yrkja. //f^'/s-skáldin, aftur 
á móti, eru skáld af meðfasddri náttúru-gáf u og 
cðlishvöt. Þau eru stundum lítt "lærð," en þau 
yrkja af því, að hjartað cr fult af skáldskap. 
f staðinn fyrir að læra af bókum að þekkja 
mannlcgar tilfinningar^sorg og gleði, hatur og 
clsku, eymd og sælu, kvíða og von— þreifa þau 
á öllu þessu í sínum eigin hjörtum. Hjörtu 
þeirra eru þrungin af cldi, sem brýst út og 
kveikir bál í hjörtum annarra manna. Þau eru 
ósjálfrátt skáld— geta ekki annað en verið skáld. 
Það er með þau eins og Lúter: " Hér stend eg; 
eg get ckki annað. Guð hjálpi mér." 

Meðal allra þjóða koma þau við og við fram, 
þessi ósjálfráðu skáld, eins og spámennirnir í 
ísrael forðum. Þannig var það, að fyrir einni 
öld síðan var unglings piltur einn i héraði einu 
á Skotlandi, sem gekk allan daginn berfættur á 
eftir plógnum á akrínum, en gerði þó alt lifið 
að skáldskap, og samdi ijóð um alla hluti frá 
"lúsinni" til " lávarðarins." Og "drengurinn 
frá plógnum," Robert Bums, varð þjóðsháld 
Skota. Þjóðin fann, að hann sðng á strengi, 
sem hún átti sjálf. Þetta voru hennar hugsanir, 
þótt hiín ekki hefði vitað af þeim fyrr, og þetta 



157 

voru hennar tilfinningar, þótt hún hefði ekki 
kent þeirra fyrr. Þjóðin heyröi sinn eginn 
hjartaslátt. 

Og þannig var það, að fyrir einum manns- 
aldrí var smaladrengur einn uppi í HólsfjöUum 
á íslandi, sem gætti sauða og sat yfir ám allan 
daginn, en kvað þó ósjálfrátt Ijóð um alla hluti, 
um "Dettifoss" og "Lindina," um "Andvarp- 
ið" og "Vonina." Og viti menn! þegar vinnu- 
maðurinn kvað uppi á fjöllunum, bergmálaði 
söngur hans út um dali og sveitir og undir tók 
hvarvetna í hjörtum manna. Alþýða heyrði 
sitt eigið hjarta slá, og fanst henni sem raddir 
þessar kæmi frá sér sjálfri. Og þegar stundir 
liðu, heyrðu "lærðu" skáldin líka hörpu smala- 
drengsins á fjöUunum, og sveitarskáldið varð 
þjóðskáld— þjóðskáldið Kristján Jónsson. 

Kristján Jónsson er fyrst og fremst skáld 
fyrir meðskapaða náttúrugáfu. Hann orkti að- 
dáanlega fögur Ijóð löngu áður en hann "lærði" 
— löngu áður en hann kom í latínu-skólann í 
Reykjavík. En það eru að þessu leyti ekki 
margir Kristjánar. Ekki má maður fmynda sér, 
að hver græninginn, sem setur saman kvæði, sé 
skáld, af því Kristján Jónsson var skáld áður 
en hann naut æðri mentunar, ekkert fremur en 
maður má búast við, að hver maður, sem 
heggur skóg, verði forseti Bandaríkjanna, af því 
Lincoln hjó skóg í IUinois á yngri árum sínum 
og varð seinna forseti. Það eru víst fleiri svo 



158 

kölluO skáld meðal íslenzkrar alþýOu en á sér 
staO hjá alþýOu annarra þjóOa. Og einmitt af 
þvi, aO Kristján Jónsson og Hjálmar i Bólu og 
Páll Ólafsson gitu veriO skáld án æðri ment- 
unar, þá ímynda þessir hagyrOingar sér sjálfír — 
og stundum aörir meO þeim— aO þeir sé líka 
skáld. En samt verOur leirburOurinn leirburtJur, 
og þaO jafnt fyrir þaO, þótt kvæOin komi á 
prent og birtist i blOOunum. 

Og Kristján Jónsson var, eins og þegar hefir 
veriO tekiO fram, alþýthí skáld. Hann var al- 
þýðumaOur, sonur f átæks, en stórgáf aðs bónda- 
manns, Jóns Kristjánssonar, hreppstjóra, i Kross- 
dal i Kelduhverfi. Og Kristján er að ýmsu 
leyti sýnishom alþýOumanna þar og þá. Hann 
er íslen:^kur alþýðumaður. f kvæðum hans, 
einkum þeim frá yngri árunum, kemur í Ijós 
vesalings íslenzki alþýðumaðurinn, fátækur og 
kiígaður, andlega og likamlega þjáOur, stynjandi 
undir óblíOu náttúrunnar, kúgun yfirvaldanna 
og öfugum tíðaranda. Hvemig gat svo alþýðu- 
skáldið, túlkur tilfinninga alþýðunnar, orðið 
annað en þaO, sem hann var? Þegar vér viljum 
kynnast vel einhverjum manni og skilja lund- 
arlag hans og einkenni, þá þurfum vér aO 
þekkja æsku hans og uppeldi. Á uppvaxtar- 
árunum myndast lund manns. Og aö því er 
Kristján Jónsson snertir, þá er sérstaklega nauð- 
synlegt aO þekkja æsku hans. í æsku var á 
hann sett þaO brennimark, sem aldrei afmáðist. 



159 

FuUoröins-árin hans eru bein afleiöing at upp- 
eldisárviiTi hans. Æfísaga Kristjáns Jónssonar 
hefir áður verið skráð og er flestum kunnug. 
En œshus2ig2i hans er ekki svo Ijós sem skyldi, 
og um það efni vildi eg bæta við nokkrum 
upplýsingum í grein þessari. Upplýsingar þær 
koma frá þeim manninum, sem langbezt allra 
manna þekti hann í assku — ^einka-bróður hans, 
Bimi Jónssyni (d. 1902, í Argyle-bygð í Mani- 
toba). Skömmu áður en Bjöm dó ritaði hann 
upp, eftir ósk minni, endurminningar þær, sem 
hér fara á eftir: 

Kristján var óvenjulega bráöþroska í æsku, bæöi and- 
lega og iíkamlega. Hann gelck og talaOi ársgamall. Fimm 
eOa sex vetra var hann all-vel læs og kunni þá þegar 
mikiO af sögum, vlsum og versum, sem hann oft þuldi 
upp úr sér, og bar þá æriO hratt á. Atta ára var hann jaf n- 
stór og sterkur og margir tíu til tólf ára gamlir drengir, 
og andlegur þroski hans var tiltölulega engu minni. 
Þegar Kristján var íimm ára, en eg á áttunda ári, dó faOir 
okkar. Tveimur árum síOar giftist möOir okkar aftur, 
Helga SigurOssyni, og kom þá all-mikil breyting á llfs- 
kjör okkar. AriO 1850 flutti stjúpi okkar frá AuObjarg- 
arstöOum, þar sem viO höfOum átt heima í f jögur ár, aO Asi 
í sömu sveit (Kelduhverfi). Þar bjó hann ! fjögur ár. 
Oll þau ár vorum viO bræOur saman hjá stjúpa okkar og 
móOur og áttum viO all-harOan kost aO búa. AriO 1854 
brugOu þau hjón búi og skildu. Fór þá Kristján, tólf 
ára gamall, aO Ærlækjarseli. 

Þegar móOir okkar giftist aftur og viO komum til 
stjúpa okkar, vorum viO báOir all-vel læsir, en eftir þaO 
var okkur ekkert kent. MóOir okkar f ékk þá engu ráOiO 
og átti sjálf viO ill kjör og öfrelsi aO búa. LltiO var um 



160 

bækur eOa bóktlestur á heimilinu, en viO bræOur feng- 
um okkur lánaOtr allar þær sögur og rimur, sem viO 
gátum, og lásum þær og lærOum meO mesta áhuga, oft í 
fjirhðsum eOa hjá fé. Engar nýrri bækur sáum viO um 
þær mundir, en mjög höfOu fornsögurnar mikil áhrif 
á okkur. Sjálfir bjuggum viO oft til sögur og kváOum 
rfmur út af þeim, en aldrei létum viO nokkurn heyra 
þaO rugl. Þegar viO sátum saman og vorum aO mynd- 
ast viO tO yrkja, gerOum viO ávalt sína vísuna hvor. 
Frá þessum tíma er " VeiOimaOurinn," " Heimkoman " 
og nokkrar vfsur, sem eru i kvæOabók Kristjáns. En 
tuOvitaO lagaOi hann þaO og ]ók siOar. Þó eru nokkur 
erindi f þessum kvæOum alveg óbreytt frá þvf þau voru 
f fyrstu. MeO mfnum vilja var þaO auOvitaO, aO hann 
tók aO sér eins þaO, sem var eftir mig f þeim kvæOum. 

í sambandi viO þaO, aO eg nú nefndi kvæOiO "VeiOi- 
maOurinn/' skal eg skýra frá, hvernig þaO varO iil. 
SiOasta veturinn, er viO vorum saman f Ási, var eg 
sendur aO Fjöllum, sem er vestasti bær f Kelduhverfi. 
Þar bjó þá FriOrik Ólafsson, sem Kristján orkti erfi- 
IjóO eftir. Hann var mesti ágætismaOur og vel aO sér 
um marga hluti. Honum þötti mjög fyrir þvf, hve 
litiO okkur hefOi veriO kent. KveldiO, er eg rar þar, 
talaOi hann lengi viO mig og sagOi mér frá mörgu. 
Hl:^ddi eg á hann meO mestu undrun. Hann hafOi þá 
n:^-lesiO ferOasögu manns nokkurs um Amerfku, og 
sagOi hann mér kafla úr sögu þeirri um veiOimanna- 
IfíiO. Þegar eg kom heim, sagOi eg Kristjáni alt, sem 
eg hafOi heyrt f f erOinni, og þá myndaOist " VeiOimaO- 
urinn*' eins og þaO kvæOi var f fyrstu. 

Ekki man eg meO vissu, hve ungur Kristján byrjaOi 
aO yrkja, en farinn var hann aO bera þaO viO þegar 
á AuObjargarstöOum, en hann var átta ára þegar hann 
fór þaOan. ÞaO var einkennilegt viO fyrstu vfsur hans, 
aO þær voru svo aO kalla ávalt meO réttum IjóOstöfum 



161 

og hendingum, þó aO þær aO sumu leyti væri rugl. 
Sýnishorn af vfsum hans frá þeim árum er visa sú, 
er hann orkti út af vígi Gunnars á HlíOarenda. Hún 
er svona: 

"Þá dauOans baO var dottiO á, 

drengskaps náOu fær 

enginn maOur annaO sá 

en hann glaOur værí." 
Þótt gallar séu á vísunni, er hðn furOanlega rétt 
kveOin af sjö eOa átta vetra gömlum dreng. 

ÞaO var oft vani Krístjáns, þá hann var einn úti, aO 
hann gekk eOa hljóp fram og aftur um sama blettinn 
og talaOi upphátt viO sjálfan sig. Var hann þá aO 
semja sögur eOa vfsur, og vissi þá ekkert, hvaO fram 
fór í kríng um hann. Svitinn lak ofan af honum; 
stundum nam hann staOar eitt augnablik, horfOi beint 
fram undan sér og þaut svo á staO aftur. Fyrír þetta 
og margt annaO var hlegiO mikiO aO honum og álitu 
sumir, aO hann yrOi fábjáni. Eftir aO viO komum aO 
Ási varO nokkur breyting á þessu, því þá var faríO 
aO reka hann áfram til vinnu. Hann var duglegur viO 
suma vinnu, en gerOi mörg axarsköft, einkum viO f jár- 
geymslu. ÞaO kom oft fyrír, aO hann gekk rétt hjá 
fénu, en leit hvorki til hægrí né vinstrí, sá enga skepnu 
og kom heim svobúinn. Ekki kom þaO sjaldan fyrir, 
er hann var sendur f erindi á aOra bæi, aO hann gleymdi 
eríndinu, en ef hann mundi þaO, lét hann skilaboOin 
dynja óOara, og hljöp á staO án þess aO bfOa eftir 
svarí, svo aO kalla þurfti á eftir honum eOa elta hann. 
í æsku var Krístján bráOlyndur, og snemma óvæginn 
f orOum þá hann reiddist, en jafn-fljótt varO hann af- 
reiOur aftur. Þá var hann og snemma mislyndur— 
annaOhvort þögull og þungbúinn, eOa þá ofsa-kátur. 
Margir urOu til aO atyrOa hann, storka honum og velja 
honum háOugleg heiti. SvaraOi Kristján þá all-biturlega 



162 

• os orkti óftgrtr vfsur um óvini sina, en sjaldan þorOi 
hann aO lita aOra en mig heyra þær. Hann elsicaOi 
móOur sina, en hataOi stjúpa sinn, þvi hann var honum 
vondur. Og mér er þaO vel Ijöst, aO hin illu icjör 
Kristjáns þessi ár höfOu áhrif á hann alla æíi. Hin 
raunalega lifs-skoOun hans heíir aO miklu leyti mynd- 
ast ðt af hinni illu aObúO, er hann átti þessi ár. Okkur 
bræOrum þótti ávalt vænt hvorum um annan. Oft 
reiddist hann fyrir mfna hönd, er mér var misboOiO^ 
og sást þá ekki fyrir i orOi, og hlaut svo ilt fyrir sjáifur. 
Krístján leit snemma nokkuO stórt á sig. Hann fann 
meirí kraft ! sjálfum sér en mörgum, sem fyrírlitu hann. 
En lífskjör hans gerOu hann vonlausan um aO geta 
komist nokkuO áfram eOa geta notiO þeirra hæíileika, 
er hann fann hjá sér. Mun þetta hafa veriO orsök 
þess þunglyndis, sem þjáOi hann siOar, og bera þess 
vott mörg kvæOi hans. 

Þegar Kristján var vinnumaOur á Fjöllum, var þar 
hin mesta drykkju-öld og margir drykkjumenn, svo 
aldrei hefir ofdrykkja líklega veríO almennari á NorOur- 
landi. Varla var sá maOur meO mönnum teljandi, sem 
ekki var drykkjumaOur. Krístján lærOi þar aO drekka 
eins og aOrir, en ákaflyndi hans leiddi til þess, aO hann 
i þvf, sem öOru, gekk ílestum lengra, þegar fram i sötti. 
Seinasta áriO, sem Krístján lifOi, heimsótti eg hann 
á VopnafirOi. Sá eg þá glögt, aO hann var farinn aO 
heilsu og mundi ekki verOa langlífur, en viO svo bráO- 
um umskiftum bjóst eg ekki. Hann fylgdi mér fram 
sveitina, þegar eg fór heimleiOis aftur. Eg hvatti hann 
til aO láta af ofdrykkju, brjótast áfram rösklega og bera 
mótlætiO meO karlmensku. Þá svaraOi hann meO þess- 
ari vísu: 

"Vaka lífsins verOi þér 

svo vær og Ijúf og full af ró, 

eins og bana-blundur mér 

blíOri niOrí* i grafar-þró." 



163 

Honum var þá vist full-ljóst, aO hann átti skamt 
eftir ólifaO, enda var hann þá aO sumu leyti breyttur 
aO hugarfari. TrúarskoOanir hans höfOu náO nokkurri 
festu. Nýleg^a hafOi hann þá t. d. orkt langt kvæOi, 
sem hann kallaOi "Andláts-orO Krists/' og sá eg nokkuO 
af fyrsta uppkastinu, en kvæOiO fullgert hafOi hann 
sent séra Gunnari Gunnarssyni. Séra Gunnar sendi 
Kristjáni kvæOiO aftur, en þaO kom ekki austur fyrr en 
Krístján var dáinn, og glataOist þvi kvæOiO. HarmaOi 
séra Gunnar þaO mikiO, enda var þaO hinn mesti skaOi, 
þvf þaO var yndislega fagurt, og l:^sti hugarfarí Krístjáns 
eins og þaO þá var, enda er ekkert til eftir hann likt þvi. 

« « 

« 

Af þcssari stuttu lýsingu sjáum vér Kristján 
Jónsson, islenzka þjóOskáldið, í acsku. Hann 
er stór og stcrkur á líkama og sál, stórlyndur, 
stórgáfaður og tilfinningaríkur frá fyrstu assku. 
Svona gertJur kemur hann í heiminn — fseddur 
til að vera skáld. Svo tekur heimurinn við 
honum, og hcimurinn býður honum flest það 
ilt, sem hann á til: sviftir hann föðumum, elur 
hann upp í fátækt, kemur honum á vald eigin- 
gjamra og heimskra manna. Og hann, sem 
fæddur var til að yrkja Ijóð, er látinn hóa við 
fé; hann, sem átti sálu fulla af söng, er látinn 
stinga tað í fjárhúsum. Flcstir menn eru honum 
vondir, þegar hann er bam og þarfnast blíðu. 
Fáránlegt fifl kalla heimskingjamir hann, af þvi 
hann getur ekki leynt spádóms-gáfu sinni. Svo 
þroskast hann að aldri og kemst meir á manna 
vegu. Hvað lærir hann þá af þcim? Að drekka 
brennivín! Honum fer scm mörgum öðrum 



164 

mannanna sonum: blómknappur hjartans breiOir 
blöð sín móti ástinni, en hjartans viðkvæmasta 
blómstur er þá troOiO niOur f sorpiO og hrækt 
á þaO. 

Þetta er unslingurinn Kristján. Þetta er æsku- 
maOurinn, sem verOa á skáld þjóðar sinnar um 
margar aldir. Nú förum vér aO skilja IjóOin 
hans— skilja, hvaO hann sjálfur var, og hví 
hann var þaO, sem hann var. 

Hér skal sama sem ekkert sagt um fullorOins 
ár Kristjáns, eOa þau árín, sem hann var við 
nám í Reykjavík. En vísaö skal í því sam- 
bandi til hinnar einkar Ijósu ritgerðar eftir Jón 
Ólafsson, sem prentuð er framan við Reykja- 
víkur-útgáfur Kristjáns kvæða. 

Það eitt út af fyrir sig, að Kristján braust 
gegn um margar torfærur út á skólaveginn, 
sýnir hjá honum meiri vilja-kraft en vér bú- 
umst við að finna hjá manni líkum honum. 
Ef til viU hefir þessi eiginleiki hans— vilja- 
krafturinn— ekki verið nógsamlega tekinn til 
greina. ' 

Sagt hafa mér það skóla-bræður hans f latínu- 
skólanum, að Kristján hafi þar verið allra manna 
vinsælastur, og víst er um það, að þeir, sem 
honum voru handgengnir, geta aldrei gleymt 
honum. Hann virðist vera þeim öUum f fersku 
minni, svo sem væru þeir nýgengnir frá honum. 

Aldrei komst Kristján gegn um lærða skólann 
í Reykjavík og enga stöðu hafði hann víst veru- 



165 

lega hugsaö sér í lífinu. FuUur gremju og 
sorgar sagði hann sig úr skóla eftir f jögra vetra 
nám. Hann var bamakennari á Vopnafiröi, 
þegar hann, að eins tuttugu og sjö ára gamall, 
kvaddi þaö líf, sem honum hafði verið "blóð- 
rás og logandi und." Oft hafði hann verið 
einn i lífinu, og einn var hann i dauðanum. 
Um "Andvarpið'' hefir hann orkt eitt hið feg- 
ursta kvæði sitt. En enginn maður heyrði 
síða'sta andvarpið hans. Hann hafði lengi þráð 
að deyja. Sjálfur komst hann svo að orði: 

Þegar lífsins löngun hverfur, 

lífiO er eOli sínu fjær. 

Lífið hans var orðið "eðli sínu fjær" og 
hlaut þvi að enda. í kirkju-garðinum að Hofi 
fékk hann "Gröfina," sem var — 

HiO eina hæli hans 

og himins náOargjöf. 



^ 



